Entered according to Act of the Parliament of Canada in th year 
18% by Ólafur S. Thorgeirsson, at the Department of Agriculture. 


Almanak 

fyrir árið 

1918 

sem er annað ár eftir hlaupár og fyrsta ár frá sumarauka. 
ReiknaS eftir afstöðu Winnipeg-bæjar í Manitoba. 


Safn til landnámssögu Islendinga í Vesturheimi og fleira. 


TUTTUGASTA OG FJÓRÐA ÁR, 


WINNIPEG 

Útgefandi og Prentari Ólafur S. Thokgeirsson, 

1917 


2 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Á þessu ári teljast liSin vera : 

frá Krists fæðingu - - - - 1918 ár 

Árið 1918 sunnudagsbókstafur F Gyllintal: 19, 

Milli jóla og langaföstu eru 6 vikur og 5 dagar. 

Myrkvar. 

Árið 1918 verða þrír myrkvar, tveir á sólu og einn á 
tungli. 

1. Sólmyrkvi 8. júni ; ekki sýnilegur í V.-Canada. 

2. Tunglmyrkvi ; ekki sýnilegur hér. 

3. Sólmyrkvi ; sýnilegur í Ameríku. 


TungliS. 

Fylgisgjarna jarðarinnar er tunglið,- Þvermál þess 
er 2,163 mílur og fjarlægðþess frájörð vorri 288,000 ensk- 
ar mílur. Braut sína umhverfis jörðina gengur það á því 
tímabili, sem alment er kallað tunglmánuður ; er það 
tímabil alment talið 28 dagar, en í raun réttri 27 dagar og 
8 klukklustundir, eða rétt um það bil. 


Um tímatalió. 

Forn-Egyptar skiptu degi og nóttu í 12 kl.-stundir 
hvoru,—-og hafa Gyðingar og Grikkir ef vill lært þá venju 
af Babýlóníu mönnum. Það er sagt, að deginum hafi 
fyrst verið verið skift í klukj^stundir árið 293 f, Kr., þeg- 
ar sólskífa fyrst var smíðuð og sett upp í Quirinus-muster- 
inu í Róm. Þangað til vatnsklukkurnar voru uppfundnar 
(árið 158 f. Kr.) voru kallarar (eða vaktarar) viðbafðir í 
Róm tll að segja borgarbúum hvað tímanum liði. Á Eng- 
landi voru vaxkertaljós höfð fyrst frameftir, til að segja 
mönuum, hvað tímanum liði. Var áætlað, að á hverri 
klukkustund eyddust 3 þumlungar af kertinu. Hin fyrsta 
stundaklukka (tímamælir—sigurverk) í líkingu við þær, 
sem nú tíðkast, var ekki fundin upp fyr en árið 1250. 
Fornmenn á Norðurlöndum töldu flestir, að dagur byrjaði 
með upprás sólar. Aþenumenn og Gyðingar töldu hann 
byrja k sólsetri og Rómerjar, eins og vér, á miðnaetti, 



ALMANAK 1918 


3 


Páskatímabilið. 

Kirkjuþingið í Nicæa, er haldið var árið 325 eftir 
Krists fæðing, ákvað og leiddi í lög kirkjunnar, að páska- 
hátíðin skyldi ætið haldin vera hinn fyrsta sunnudag eftir 
fyrsta tungl, er springi út næst eftir 20. marzmán. Sam- 
kvæmt ákvæði þess getur páskahátíðin átt sér stað á 35 
daga tímabili, nefnilega á timabilinu frá 22. marz til 25. 
apríi, að þeim dögum báðum meðtöldum. Þetta tímabil 
er nefnt páskatím^bilið. Af þessu leiðir, að ef tungl væri 
fult 21. marz, og 22. marz bæri upp á sunnudag, þá yrði 
sá dagur (22.) páskadagur. Fyr á ári get.a páskar aldrei 
orðið. Þetta átti sér stað árið 1818. En sé tungl fult 18. 
apríl og 18. april bæri upp ásunnudag, yrði næsti sunnu- 
dagur páskudagur, nefnil.25. apríl. Það kom fyrir síðast 
árið 1886. 

Páskadagur. 

1919 - - - - 20. Apríl 

1920 - - - - 4. Apríl 


Sóltími. 

Sólarhringur er sú tímalengd, er líður á milli þess, er 
sólin gengur yfir ákveðna hádegislínu, og er það hin eðli- 
legasta skifting tímans. En sökum hinnar mismunandi 
hreifingar jarðarinnar umhverfis sólina og sökum bugsins 
á sólargangslínunni (Ecliptic), er aldrei nákvæmlega jafn- 
langur tími milli þess, er sól gengur yfir ákveðna línu. Af 
því leiðir, að það er lítt mögulegt að setja stundaklukku 
eftir sól. Til að ráða bót á þessum mismun, setja menn 
svo að önnur sól sé til, og að hún gangi með jöfnum hraða 
þvert yfir miðjarðarlínuna. Er sú ímyndaða sól þá stund- 
um á undan og stundum á eftir hinni einu virkilegu sól. 
Er sá mismunur mestur 16 mínútur. Réttur sóltimi er 
miðaður við hina virkilegu sól, en hinn svo kallaði “meðal 
sóltími“ aftur á móti, er miðaður við hina ímynduðu sól. 
Til skýringar má geta þess að það er að eins á tveimur 
dögum á árinu—á jafndægrum haust og vor—-að “meðal 
sóltíma” og réttum sóltíma ber saman, því á þeim tveim 
dögum að eins er buglínan eða sólargangslínan yfir 
miðjarðarlínunni. 



ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


*o 
xO 03 
<£3 

Ig 

w d ^ 
& ?3 § 
w •oo.” 

§** 

a tí «o 

?ri > 

JJ 0 j 

«»í; 
'is ► '3 

_ r* n. 
*0 'rt ^ 

*o* d Ö 

!>* xO 

•° h : 9. 


.£. d >- 

ífg S 

M V, 
J-i rt 

“I § 

ií ^ -S 


l §« 
s * g 

A *0 ^ 

* « -m 

aJ -04 u 

HJí ** 
§ 
A 

•OO-rH 


íá*4js 

2 ö ö 5 « 
fe co CÍ co W 


t E 35 

fl +j Ö T3 

•oflra ^ ö o 

(l! W U -H L 

ÍJh w D!Í > CQ 

•öi fl * • • 

S _£ e : 

3 *0 TH 

H- U fl • • • 

•fl u O fl 

3 g > S)= 3 = 

— e _ >h 
•3* 2 d 
Í3a ri<á S 

ii ^§ = = = 

«> 0 

^ ^ 00 o 


« Ooo O 
C 7) xO n ^ \C OO 
-2 rt 'S _ „ 

B ,i4- - - 


fl 

xo w 

hSÍ 


4 og 6 “ .. Fagurt veður. Fagurt veður. 

6 og 8 “ . Fagurt, sé vindur af norðvestri Fagurt með frosti, sé vind.af n.eða n.a. 

8 og 10 “ . Rigning, sé vindur af s. eða s. v. Regn eða snjór, sé vindur af s. eða s.v. 

10 og miðnættis. Fagurt.. Fagurt veður með frosti. 
















ALMANAK 1918 


5 


Litur loftsins um sólsetur. 

Þegar himininn er gráleitur og myrkur um sólsetur, eða slái 
á, hann grænum eða gul-grænum íit, er regn í vændum. Rautt 
sólarlag með skýjum, er verða myrkari, þegar fram á nóttina líður 
boðar einnig regn. 

* Baugur um sólina. 

Með baug um sólina meinum vér hina stóru hringi, eða hring- 
parta, er liggja um sólina. Þegar baugur sést um sólina eftir gott 
veður, má búast við regni. 

Kóróna. 

Með kórónu meinum vér smáa hringi, er sjást oft um sólina 
eða tunglið. Þegar kórónan fer minkandi, bendir það á regn, 
stœkki hún, er fagurt veður í vændum. 

Regnbogar. 

Regnbogi að morgni dags er álitinn boða regn ; regnbogi að 
kveldi, fagurt veður. 

Litur himinsins. 

Þegar þykkur, djúpur blámi sést á himninum, jafnvel þótt 
hann sjáist gegnum skýjað loft, boðar það fagurt veður ; verði 
bláminn ljósari (hvítari), er stormur í nánd. 

Þoka. 

Þokur benda á staðviðri. Morgunþoka er vanalega horfin um 
hádegi. 

Kafheióur himinn. 

Þegar gufuhvolfið er óvaralega skírt, og mjög stjörnubert er 
og þær sýnast eins og deplar, er regn í vændum. 

Skýin. 

Þegar vér athugum skýin, gefum vér gætur að, hvers konar 
ský það eru, hvernig þau hreyfast og hvernig þau eru í lögun. 
Ský þau, er menn oft nefna “hestatögl” köllum vér þráðaský 
(Cirri). Einkenni þeirra er, að þau sýnast eins og þunnur vefur, 
er hangir lauslega saman eins og tagl á hesti, eða þau sýnast flétt- 
uð saman eins og hin fjarlægu ský, er mynda sólarhringina. Litl- 
ar, reglulega myndaðar þyrpingar af skýum þessum sjást oft fyrir 
stöðugu blíðviðri. En þráða-ský eru líka stundum fyrirboði 
storms. Þegar þau boða storm, eru þau vanalega þéttari (fleiri)og 
hliðar þeirra skörðóttar, og þá verða þau oftast að hvítleitum, 
löngum skýbakka. Ský þau er alment eru kölluð “baðmullar- 
sekkir”, eða “þrumuhöfuð’, köllum vér skýja-þyrping (Cumulus). 
Þegar þau sjást um heitasta tíma dagsins, en hverfa með kvöld- 
inu, er framhaldandi blíðviðri í vændum. Þegar þau aukast 
skyndilega, síga hægt niður í gufuhvolfið, og hverfa ekki undir 
kvöldið, mun brátt von á regni. Þegar sérstök smáský virðast 
eins og slitna frá þeim, má búast við skúrum. Ský þau er sjást 
vanalegast eftir miðnætti, sýnast liggja marflöt og taka yfir mikiði 
svæði,boða fagurt veður. Lítil svör t vindaský eru fyrirboði regns. 



6 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Loftþyngdarmælir. 

Þegar vér notum loftþyngdarmæli, er áríðandi aó gefa gætur 
að hvort hann stendur fyrir ofan eða neðan vanalega hæð, og 
hvort hann “fellur” fljótt eða seint. Ef hann stendur fyrir ofan 
vanalega hæð og er stöðugur--smábreytist ekki--, verður sama fal- 
lega veðrið, þótt búast mætti við þykku lofti. Ef hann stendur 
lágt og er að “falla”,er regn eða í öllu falli dimmviðri í væn^um. 
Þegar hann “stigur” eða “fellur” skyndilega (meir« en 0,01 úr 
þumlungi á kl., stund) bendur það á óstó'ðugt veður og storm. 


Artöl nokkura merkisviSburSa. 

Fall Trójuborgar.1182 

Stofnun Kartagóborgar. 878 

Stofnun Rómaborgar . 753 

Jerúsalem hertekin af Nebúkadnesar. 588 

Júlíus Cæsar fer til Bretlands. 55 

Eftir Krtst. 

Jerúsalem eyðilögð af Títusi . 73 

Constantínus keisari snýst til kristni . 313 

Rómverjar yfirgefa Bretland .•• 410 

Norðmenn vaða inn á Bretland. Bardaginn við Hastings.... 1066 

Krossferðir byrja.... . 1096 

Tyrkir taka Miklagarð.1453 

Biblían fyrst prentuð í Mentz .1462 

Columbus fann Ameríku .1492 

England og Skotland sameinst ..1602 

Þrátíu ára stríðið byrjar.1618 

Bretar taka Gibraltar.1704 

Friðarsamingarnir gerðir í Utrecht .1713 

Frimerkjalögin gengu í gildi .1765 

Bandaríkin segja sig undan Bretum.1776 

Fyrsta nýlenda sett á stofn í Ástralíu .1788 

Napóleon Bonaparte verður keisari .1804 

Bardaginn yið Trafalgar. Fall Nelson's.1805 

Franski leiðangurinn til Moskva .1812 

Bardaginn við Waterloo . 1815 

Fyrsta gufuskip fer yfir Atlantshaf .1819 

Gullið fundið í Californíu .1848 

Fyrsta alheímssýning haldin í London . ..1851 

Dominion of Canada stofnuð .1867 


Til minnis um ísland. 

Fyrst fundið ísland af frum á 8. öld, Af Norðmönnum 860. 
Fyrst varanleg bygó hefst 874. 

Fyrsta Kötlugos, er sögur fara af, 894. 

Fyrstu lög og alþing sett 930. 

Fyrstur trúboði Friðrik biskup, saxneskur, 981. 

Fyrsti JögsögPiíuaöur, Hrafn Hængsson, kosinn af lögréttu 930. 
Fyrsbn,kirkia eriritum talinn bygð um 984, að Asi í Hjaltadal, 






























ALMANAK 1918 


7 


en þaö mun sanni nær, að Örlygur gamli hafi reist kirkju 
að Esjubergi nálægt 100 árum áður. 

Fyrstur íslenzkur biskup, fsleifur Gussursson, 1054. 

Fyrstur fastur skóli á Hólum 1552. 

Fyrstur íslenzkur rithöfundur, kunnur, og faðir íslenzkrar 
sagnritunar, Ari Þorgilsson, prestur, f. 1067, d. 1148. 

Fyrsta Heklugos, er sögur fara af 1104. 

Fyrsta klaustur, reist á Þingeyrum, 1133. 

Fyrsta nunnuklaustur, í Kirkjubæ íVest.-Skaftafellssýslu 1186. 
Fyrstur konungur yfir íslandi, Hákon Hákonarson (konungur 
Norðmanna), 1262---63. 

Svarti dauði geysaði, 1402. 

Seinni plágan 1492. 

Fyrsta prentsmiðja á Breiðabólsstað í Vesturhópi um 1530. 
Fyrstur prentari, Jón Matthíasson, sænskur prestur. 

Fyrstur lúterskur biskup, Gissur Einarsson, 1539. 

Fyrst prentað nýja testamentið, þýtt af Oddi lögmanni Gott- 
skálkssyni, 1540. 

Fyrstur fastur latínuskóli í Skálholti 1552. 

Fyrsta ísl. sálmabók, sem til er, prentuð 1555. 

Fyrst prentuð biblían, þýdd af Guðbrandi bisk. 1584. 

Spítali stofnaður fyrir holdsveikt fólk 1652. 

Prentsmiðjan flutt frá Hólum að Skálholti 1695, og að Hólum 
aftur 1703. 

Fyrsta galdrabrenna 1625 (hin síðasta 1690). 

Stórabóla geisaði 1707. 

Fyrsta Jónsbók (Vídalíns) kemur út 1718. 

Fyrst drukkið brennivín á Islandi á 17. öld. 

Fyrst fluttur fjárkláði til íslandi 1760. 

Fyrst drukkið kafh 1772. 

Fyrstu póstgöngur hefjast 1776. 

Hið íslenzka lærdómslistafél. stofnað í Kaupmannahöfn 1779. 
Akveðið að flytja biskupsstólinn og skólann frá Skálholti til 
Reykjavíkur 1785. 

Seinasta löggjafarþing haldið á Þingvöllum við Öxará 1798. 
Prentsmiðjan á Hólum flutt að Leirárgörðum 1799. 
Landsyfirréttur settur á laggirnar í R’vík 1800. 

Fyrsta organ sétt í Leirárkirkju 1800. 

Hólaskóli fluttur til Reyjavíkur 1801. 

Landið gjört að biskudæmi 1801. 

Haldinn fyrsti yfirréttur í Reykjavík 1801. 

Latínuskólinn fluttur frá Reykjavík til Bessastaða 1805. 

Hið islenzka biblíufélag stofnað 1816. 

Hið íslenzka Bókmentafélag stofnað 1816. 

Fyrsti vfsir til fréttablaða. Klausturpósturinn kemur út 1818 
(Minnisverð tíðindi ekki talin ; þau koma út 1796—1808. 
Prentsmiðjan flutt frá Leirárgörðum til Viðeyjar 1819. 
Búnaðarfélag Suðuramtsins stofnað 1835. 

Fyrsti árgangur Fjölnis’birtist 1835. 

Fyrst gefin út Ný félagsrit 1841, rit Jón Sigurðssonar. 



8 


ÓI.AFUR S. THORGEIRSSON: 


Prentsmiðjan flutt frá Viðey til Rvíkur 1844. 

Fyrkta alþing í Reykjavík 1845. 

Latínuskólinn fluttur til Reykjavíkur frá Bessastöðum 1846. 
Prestaskólinn settur í Reykjavík, 1847. 

Fyrsti stjórnmálafundur haldinn á Þingvöllum við Öxará 1848 
Fyrsts blað Þjóðólfs prentað 1848. 

Hrossa-sala til útlanda byrjar um 1850. 

Prentsmiðja sett á stofn á Akureyri 1852. 

Fyrsta póstgufuskip kom til Reykjavíkur 1858. 

Spítali settur á stofn í Reykjavík 1863. 

Forngripasafnið sett á stoin í Reykjavík 1863. 

Barnaskóli í Reykjavík stotnaður 1863. 

Þjóðvinafélgið stofnað 1870. 

Fyrst fluttir inn skozkir ljáir 1871. 

Settur háskóli í Reykjavík 1911. 

Stærð úthafanna. 

Norður-Ishafið er um 4,781,000 ferh. míl. flatarmál. 

Suður-íshafið “ “ 30,592,000 “ “ 

Indlandshafið “ “ 17,084,000 “ “ 

Atlandshafið “ “ 24.536,000 “ “ 

Kyrrahafið “ “ 50,309,000 “ “ ‘ fc 

Lengstur dagur. Þegar klukkan er 12 

kl. á hádegi í Washington, höfuðstað 


Reykjavík. 

20 56 

Bandaríkjanna, þá 

er htín í 

Pétursborg. 

18 38 

New York. 

12.12 e. h 

Stokkhólmi . •.. 

18 36 

St. John, Nýfundnal. 

..37 “ 

Endinborg. 

i7 32 

Reykjavík. 

4.07 “ 

Kaupmannahöfn . 

i7 20 

Edinburgh. 

4-55 “ 

Berlín. 

16 40 

London . 

5.07 “ 

London. 

16 34 

París . 

5.17 “ 




5.53 “ 

Victoria B.C. 

16 00 

Berlín. 

6.02 “ 

Vínarborg . 

'5 5 6 

Vínarborg. 

6.14 “ 

Boston.. 

'5 '4 

Calcutta, Indland 

11.01 “ 

Chicago. 

í 5 08 

Pekin, Kína. 

12.64 f. h. 

Miklagarði. 

15 04 

Melbourne, Astralía. 

2.48 “ 

Cape Town. 

i4 20 

San Francisco . 

8.54 “ 

Calcutta. 

13 24 

Lima, Perú . 

12.00 á hád 


TIMINN er í þessu almanaki miðaður við 90. hádegisbaug. Til þess að 
finna meðaltíma annara staða, skal draga 4 míntítur frá fyrir hvert mælistig 
fyrir vestan þennan baug, en bæta 4 míntítum við fyrir hvert mælistig austan 
hans. 

























JANUAR 


1918 


Þ 

1 

M 

2 

F 

3 

F 

4 

L 

5 

S 

6 1 

M 

7 

Þ 

8 ; 

M 

9 

F 

io | 

F 

11 

L 

12 1 

S 

13 

M 

14 

Þ 

15 

M 

16 

F 

17 

F 

18 

L 

19 

S 

20 

M 

21 

Þ 

22 

M 

23 

F 

24 

F 

25 

L 

26 

S 

27 

M 

28 

Þ 

29 

M 

30 

F 

31 


hefir 31 dag 

Mörsugur 

Umskurn Krists, Lák. 2 
Nýársdagur 

su. 9.51, sl. 4.55— Helgi lekt. Halfd. s. d. 1894 
Konráð Gíslason d. 1891 

Stjórnarskrá ísl. 1874—JSíð.kv.6.50 f.m. —ll.v.v. 

Barnamor<5i S í Betlehem, Matt. 2. 
s. e. nýár—Þréttándi (jóladagurinn gamli) 
Knútsdagur—Eldbjargarmessa—Árni Magnúss. d. 
Galilei d. 1642 ‘ [1730 

s.u.7.49,sl.5.00—Napóleon 3 . d. 1873 

Brettivumessa 

G. jarl Þorvaldss. d.1268—^N. 5.36 e.m,—12.v.v. 
Þegar Jesás var 12 ára, Lák. 2. 

1. s. e. þrett.—Geisladagur 

Mag. lög. Ólafsson d. 1800—Geldingaholtsbar- 
Hilmar Finsen d. 1886 [dagi 1255 

s.u. 7.46, sl.5.08—British Museum opnað 1759 
Antoniusmessa—Benjamín Franklin f. 1706 
B. Lytton d. 1873 

Gull f. í Californíu I848--((£F. kv.9.38 f.m.-13.v.v. 

Brá'hkaupiö í Kana, Jóh. 2. 

2. s. e. þrett.—Bræöramessa 
Agnesarmessa 

Vincentiusmessa—Byron f. 1788 
Gustav Doré d.1883 

Friðrik mikli f. 1712 Þorri 

Pálsm.—Kirkjufél. V.-ísl.stofn. 1885—Miður vetur 
@Fult 10.14 e.m. 14.v.vetrar 

Verkamenn í víngarbi, Matt. 20. 
Níuviknafasta —Mózart f. 1756 
Holberg d. 1754 
Em, Swedenborg f. 1688. 

Dr. Guðbr. Vigfússon d. 1889 




FEBRÚAR hefir 28 daga _1918 

Þorri 

F 1 Ráöherrastjórn á íslandi 1904 
L 2 Kyndilmessa 15. v. vetrar 

Fernskonar sáöjör?>, Lúk. 8 

S 3 2. s. í níuviknaföstu—Mendelsshon-Bartholdy f. 

M 4 Blasíusmessa—JSíð.kv. 2.55 f. m. [1809 

Þ S Jóhann Runeberg f. 1804 
M 6 su.7.26,sl.5.38 

F 7 Charles Dickens f. 1812 

F 8 Arngrímur Vídalín d. 1704— Petur mikli d. 1725 

L 9 Baldvin Einarsson d. 1833 16. v, vetrar 

Skírn Krists, Matt. 3 

S 10 Langafasta—Föstuinngangur—Sjöviknafasta 
M 11 Bellman d. 1795—@N. 5.05 f. m. 

Þ 12 1 Sprengikvöld—Hvíti Týsdagur—Lincoln f. 1809 
M 13 Öskudagur—su.7.16,sl.5.48 
F 14 

F 15 í Jón landlaeknir Þorsteinsson d. 1855 
L 16 | Melankton f. 1497 17. v. vetrar 

Ðjöfullinn freistar Jesú, Matt. 4 

S 17 1. s. í föstu — d£F. kv. 7.57 e.m. 

M 18 j Martein Láter'd. 1546 
Þ 19 1 Nikulás Kópernikus f. 1473 
M 20 Styrmir fróði Kárason d. 1245 
F 21 Spinoza d. 1677 

F 22 ! Pétursmessa—George Washington f. 1732 
L 23 ) Þorraþræll 18. v. vetrar 

Kanyersku konan, Matt. 15 

S 24 2. s. í föstu—Matthíasmessa 

M 25 Thomas Moore d. 1852—@Fult 4.35 e.m. 

Þ 26 Victor Hugo f. 1902 
M 27 Longfellow f. 1807 
F 28 


Góa 



MARZ 


hefír 31 dag 


1918 

Góa 


F 

1 

L 

2 

S 

3 

M 

4 

P 

5 

M 

6 

F 

7 

F 

8 

L 

9 

S 

10 

M 

11 

Þ 

12 

M 

13 

F 

14 

F 

15 

L 

16 

S 

17 

M 

18 

Þ 

19 

M 

20 

F 

21 

F 

22 

L 

23 

S 

24 

M 

25 

Þ 

26 

M 

27 

F 

28 

E 

29 

L 

30 

S 

31 


| John Wesley d. 1791 19. v. vetrar 

Jesús rak út djöful, Lúk. 11 
3. s. í föstu—Jónsmessa n. f, 
j SigurSur BreiðfjörS f. 1798 
j Oddgeir Stephensen d. 1885 
su.6.43,sl.6.15—M. Angelo f. 1475-JS.k.7.44 e.m 


J Alþing ísl endurreist 1843—J.Thoroddsen d.1868 
Sverrir konungur d. 1202 20. v. vetrar 

Jesús mettar 5000 manna Jóh. 6 
l MiSfasta—Árni lögm. Oddsson d. i665 

Síra Páll Þorláksson d. 1882—||\ýtt 2.52 e.m. 
j su. 6.32, sl. 6.25—Guðbr. Vigfússon f. 1827 
Klopstock skáld d. 1803 
Július Cæsar d. 44 f. Kr. 

! Gvöndard; (GuSm.hinn góSi Hb.d. 1237). 21.v.v. 
Gabriel engill sendur, Lúk. 1 
5.s. í föstu—GeirþrúSard—B.Gunnlögss. d.1876 
j Fyrsti landlæknir 4 íslandi 1760 
(g F. kv. 8.30 f.m. 

H. Ibsen f. 1828 

Benidiktsmessa—Jafndægur—Vor byrjar 
Goethe d. 1832 

Halld. yfirk. FriSriksson d. 1902 22.v.vetrar 
Krists innreiö í Jerúsalem, Matt. 21 
Pálmasunnudagur—Dytnilvika—-Thorvaldsen d. 
j BoSunardagur Maríu—Góuþræll 

ElNMáNDUR 

Beethoven d. 1827 

Yfirrétur settur á íslandi 1563—@Fult 10.33 f.m. 
Skírdagur 

Föstudagurinn langi—Swedenborg d. 1772 

23. v. vetrar 

Krists upprisa, Mark. 16 
| Páskadagur—Páskavika 



APRÍL 


hefir 30 daga 


M 1 
Þ 2 
M 3 
F 4 
F 5 
L 6 


S 7 
VI 8 
Þ 9 
M 10 
F 11 
F 12 
L 13 


S 14 
M 15 
Þ 16 
M 17 
F 18 
F 19 
L 20 


S 21 
M 22 
Þ 23 
M 24 

F 25 
F 26 
L 27 


S 28 
M 2 9 
Þ 30 


1918 


ElNMáNUDUR 

Fyrsti lyfsali á ísl. 1772 
Emil Zola f. 1840 
I sti. 5.52 sl. 6.50 

Ambrosiusmessa—JSíð.kv. 8,33 e.m. 

I Joseph Lister f. 1827 

| Sókrates d. 399 f. Kr. 24. v. vetrar 

Jesús kom áð luktum dyrum, Jóh. 20. 

\ 1. s. e. páska—Ðrummond d. 1907 
Kristján IX. f. 1818 

Staðarhóls-Páll d. 1598—Kristj.Jónsson d. 1869 
I su. 5.40, sl. 6.56---^Nýtt 11-34 e.m.---Swinburne 
Leonisdagmr [d. 1909 

j Páll rektor Árnason d. 1851 

25. v. vetrar 

Jesús er góði hiróirinn, Jóh. 10. 

2 s. e. páska --Tibúrtiusmessa 

Abraham Lincoln d. 1865 

Magnúsmessa (Eyjajarls h. f.) 

su. 5.28, sl. 7.02—-«|jF. kv. 11.08 e.m.---Benj. 

Franklin d. 1790 

Melankton dáinn 1560 -Darwin d. 1882 

Sumarmál (af26. v. vetrar 


Burtför Ktists til fööursins, Jóh. 16. 

3. s. e. páska—Muhamed f. 571 
Immanuel «Kant f. 1724 
Jónsmessa (h. s.)—Brjánsbardagi 1014 
su. 5.17, sl. 7.12—Verzlunarfrelsi á ísl. 1854 

Harpa 

Sumardagurinn fyrsti 1 . v. sumars 

Björnstjerne Björnsson d. 1910—-@Fult 3.05 f. m. 
Herbert Spencer f. 1820 

Sending heilags anda, Jóh. 16. 
i 4. s. e. páska—L. Tieck d. 1853 
Konráð Maurer f. 1823 
J. P. Jacobsen d. 1885 



hefir 31 dag 


1918 


MAÍ 


Harpa 

M 1 [ Tvegfgja postulamessa—D. Livingstone d. 1878 
F 2 j Gunnlaugur prestur Oddsen d.1835 2.v. sumars 

F 3 ) Krossmessa á vori (fundinn krossinn)—[JSíð. 

L 4 Huxley f. 1825 kv.5.26e,m, 

BvðjvS í Jesú nafni, Jóh. 16. 

S 5 5. s. e. páska—Napóleon mikli d. 1821 

M 6 Johan Ludvig Runeberg d. 1877 

Þ 7 Önundarbrenna 1197 

M 8 su.4.59,sl.7.30—Hannes bisk. Finnsson f. 1739 

F 9 Uppstigningardagur— Schiller d. 1805—3.v.sum. 
F 10 Eldaskildagi—0Nýtt 8.01 f.m, 

L 11 Joh. Arndt d. 1621 

Þegar huggarinn kemur , Jóh. 15. 

S 12 ö.s.e.páska—Oddur Hjaltalín d. 1840 

M 13 Fr. Anber tónskáld d. 1871 

Þ 14 Vinnuhjúaskildagi á íslandi 

M 15 Hallvarðsmessa -Pétur biskup d. 1891 

F 16 4. v. sumars- 

F 17 Tómas Sæmundsson d. 1841 —(gF. kv, 3.14 e.m, 

L 18 1 Magnús prestur Jónsson, Grenjaðarst. d. 1889 

Hver mig elskar, Jóh. 14 
S 19 Hvítasunnudagur—Helgavika--Gladstone d. 1898 
M 20 St. Mill d. 1866 
Þ 21 Kristófer Kolumbus d. 1506 
M 22 : SU.4. 51 ,sl.7.37—Sæmundur fróöi d. 1133 
F 23 í Hinrik Ibsen d. 1906 5. v. sumars 

F 24 1 Nic Kopernicus d. 1543 

Skrefla 

L 25 Úrbanusmessa—(sjFult 5,32 e.m. 

Kristur og Nikódemus, Jóh. 3 
S 26 j Trínitatis—Þrenningarhátið—J. Hallgr. d. 1845 
M 27 ! Þormóður Torfason, sagnfræð, f. 1636 
Þ 28 i Gissur biskup ísleifsson d. 1118 
M 29 su. 4.40,sl.7.50—Gísli Brynjólfsson d. 1888 
F 30 j Dýridagur—Eggert Ólafsson d.1768—6.v .sumars 
F 31 ' Jón ritstjóri Guðmundsson d. 1875 



JUNI 


hefir 30 daga 


1918 


L 1 I 


S 2 
M 3 
Þ 4 
M 5 
F 6 
F 7 


S 9 
M 10 
Þ 11 
M 12 
F 13 
F 14 
L 15 


S 16 
M 17 
Þ 18 
M 19 
F 20 
F 21 
L 22 


S 23 

M 24 
Þ 25 

m 26 ; 

F 27 
F 28 
L 29 


S 31 | 


Skerpla 

JF.kv.ll.20e.m. 

Hin auiöugi mabur, Lúk. 16 

1. s. e. trín.—Garibaldi d. 1882 
Síra Jón Bjarnason, D.D., d. 1914 
Vísi-Gísli d. 1696 

Weber, tónskáld d. 1826 

Alexander mikli d. 365 f. Kr. 7 . v. sumars 

Tómas Sæmundsson f. 1807 

Jón Hjaltalín d. 1882—®Nýtt 5.03 f.m. 

Hin mikla kvöldmáltib, Lúk. 14 

2. s. e. trín.— Charles Dickens d. 1870 

Barnabasmessa 
su. 4.36, sl. 7.58 

Jón Sveinsson, landlæknir d. 1803 8 . v. sumars 

Steingr. biskup Jónsson d. 1845 

Vítusmessa 

Hinn týndi sau<$ur, Lúk. 15 

3. s. e. trín. — ^F.kv. 8 .12 f.m. 

Bótólfsmessa—Jón Sigurösson f. 1811 
Bardaginn viö Waterloo 1815 

su.4.36,sl. 8.02—Björn Jónsson,ritstj. Nf. d.1886 

9. v. sumars 


Sólstöður—lengstur dagur 

Veriö miskunnsamir, Lúk. 6 

4. s. e. trín.—Vilhj. Finsen d. 1892 

SÓLMáNUDUR 

Jónsmessa—(yjFult 5.38 f.m. 

Guðmundur ábóti Arason d. 1390 

su.4.34, sl. 8.06—Jón Sigurðsson á Gautl. d.1889 

Arugrímur Jónss. lærði d. 1648 (f. 1568) — lO.v.sum. 

Björn á Skarðsá d. 1655 

Pétursmessa og Páls—Huxley d. 1895 

Jesús kennir af skipi, Lúk. 5 

5. s. e. trín.—Jón biskup Vigfússon d. 1690 




hefir 31 dag 


JULÍ 


M 

1 

Þ 

2 

M 

3 

F 

4 

F 

5 

L 

6 


S 

7 

M 

8 

Þ 

9 

M 

10 

F 

11 

F 

12 

L 

13 


S 

14 

M 

15 

Þ 

16 

M 

17 

F 

18 

F 

19 

L 

20 


S 

21 

M 

22 

Þ 

23 

M 

24 

F 

25 

F 

2.6 

L 

27 


S 

28 

M 

29 

Þ 

30 

M 

31 


1918 


SÓLMáNUDUR 

Dominiondagur—JSíð.kv.3, 43 f,m, 
Þingmaríumessa (vitjunard. Maríu)—Sviðhúnsm. 
Konráð Gíslas. f. 1808— Magnús Eiríksson d.1881 
Þjóðminningardagur Bandar. (1776) ll.v.sumars 
Þjóðfundurinn settur í Reykjavík 1851 
Jóhann Húss brendur1415 

Réttlœti faríseanna, Matt. 5 

6 . s. e. trín. 

Seljumannamessa—%Nýtt 3.22 f.m,—Grundar- 

bardagi 1362 

su. 4 . 47 , sl. 759-Jóhann Calvin f. 1509 
Benidiktsmessa 12. v. sumars 

Hinrik Wergeland d. 1845 

Margrétarmessa—Eiríkur kon. Magnúss. d. 1299 

Jesús mettar 4000 manna, Mark. 8 

7 . s, e. trín—Þjóðminning Frakka (Bastille) 1789 
Sviðhúnsmessa h. s.--Krossfar. tóku Jerúsal.1099 
®F.kv.l.25 f.m, 

su. 4.52, sl. 7.55 -Adam Smith d. 1790 
Sirajón Þorsteinsson, píslarvottur 1627 -13.v.s. 

Þorláksmessa á sumri—Guðbrandur bisk. d. 1627 


Um fals-spámenn, Matt. 7 

8. s. e. trín,—Sig. Breiðfjörð d. 1846 
Kolbeinn ungi Árnórsson d, 1245 

ísleifur Einarsson d. 1836—@Fult 3.35 e.m. 
su. 4.59, sl. 7.50—Canada fundin 1534 
Jakobsmessa—Bólu-Hj&lmar d. Í875 14.v.sum. 

Sig.skólakennari Sigurðsson d. 1884 
Atlantshafsritsíminn fullger 1866 

Hinn rangláti ráösmaður, Lúk. 16 

Heyannir 

9. s. e. trín,—-Kopavogseiður 1662-—Miðsumar 
Ólafsmess h. f,—Pétur próf. Pétursson d. 1842 
William Penn d. 1718—f;Síð.kv.8.14 f.m. 
Kolbeinn kaldaljós Arnórsson d. 1246 



ÁGÚST 


hefir 31 dag 


1918 


Heyannip 

F 1 j Bandadagur—Jón Espólín d. 1836 15. v. sumars 

F 2 Benidikt Sveinsson, sýslum. d. 1899 
L 3 Ólafsmessa h.s.—Þormóöur Kolbrúnarsk. féll 1030 


Jesús grœtur yfir Jerásalem , Lúk. 19. 

S 4 | lO.s.e.trín.—H.C.Andersen d. 1875 
M 5 j Brynj. Sveinsson, bk. d. 1675-—J.Gutenberg d.1396 
Þ 6 Krists dýrð— ^Nýtt 3 . 3 O e.m. 

M 7 su,5.15,sl.7.55—Spánska flotanum eytt 1588 

F 8 I Canning d. 1827 16. V. sumars 

F 9 j Þjóðfundinum slitið 1851. 

L 10 [ Lárentíusmessa- Lárentíus bp. Kálfsson f. 1267 

Faríseinn og tollheimtumáöurinn, Lúk. 18. 

S 11 j 11 s. e. trín,—Jón próf. Steingrímsson d. 1791 
M 12 Egill bisk. Eyjólfsson d. 1341 
Þ 13 

M 14 j su.5.55,sl.7.55—^[F.kv.6.16 e.m. 

F 15 j Maríumessa h.f.—Himnaför Maríu 17.v.sumars 
F 16 

L 17 Sveinbjörn Egilsson d. 1852 


Ðaufi og málhalti máóurinn , Mark. 7. 

I 12 .s.e.trín. 

Gestur Pálsson d. 1891 
j William Booth d. 1912 
J su.5.55,sl.7.55--Njálsbrenna 1011 
Symphóríanusmessa—@Fult 1 2.02 f.m—18. v.sum. 
W.Herschel d. 1822 

i Barthólómeusmessa—Bjarni Thórarensen d.1841 


Hinn miskunnsami samverji, Lák. 10. 

S 25 13.s.e.trín,--Pétur Guðjónsson d. 1877 

M 26 

TvÍMáNUDUR 

Þ 27 Finnur Magnússon 1781 

M 28 su.5.44,sl.7.00—JSíð.kv.2.27 e.m. 

F 29 Höfuðdagur--Jóhannes skírari líflátinn—19.v.sum. 

F 30 Jón bisk. Vídalín d. 1720 

L 31 Jón konferenzráð Eiríksson f. 1728 





SEPTEMBER hefir 30 daga 


1918 


TvÍMáNUDUR 

Tíu líkþráir, Lúk. 17 

14. s.e. trín.—Egidiusmessa 

Verkamannadagur í Canada— Henry George f,1839 
Oliver Cromwell d. 1658 

su.5.45,sl.6.50---Franska lýðveldið stofnað 1870 
Jón Jónsson lærði d.1846— f^N, 5.44 f.m,—20.v.s. 
McKinley forseti d. 1901 

Enginn kann tyeimur herrum að þjóna, Matt. 6 

15. s.e.trín.—Maríumessa h.s. (fæðingard. Maríu) 
Svoldarorusta 1000 (fall Ól. Tryggvason) 

Jón próf. Steingrímsson f. 1728 
su.5.25,sl.637 

Orustan við Quebec 1759 21. v. sumars 

Bretar taka Quebec 1759—(£F,kv,10.02 f.m, 
Krossmessa (krossins upphafn.)—Wellingt.d.1852 

Sonur ekkjunnar af Nain, Lúk. 7 
ló.s.e.trín.--Moscow-borg brend 1812 

Lambertsmessa- -Willard Fiske d. 1904 
su.6.00,sl.6.23— Fyrsti banki stofn. á íslandi 1885 
Garfield forseti d. 1881 22. v. sumars 

Geir biskup Vídalín d. 1823 -f^Fult 8.01 f.m, 
Mattheusmessa- -Walter Scott d. 1832 

Vatnssjúki maÓurinn, Lúk. 14 

17. s.e.trín.--Ólafur konungur kyrri d. 1093 . 
Snorri Sturluson veginn 1241—Jafndægur 
Niels Finsen d. 1904 

su.6.09,sl.6.!0—Björn Gunnlaugsson f. 1788 

. HAUSTMáNUDUR 

Kristj, X. Danak.t'.1870--JSíð.k. 11.39 e.m--23.v s. 
Fyrsta járnbraut á Englandi 1825 
Louis Pasteur d. 1895 

Hvers son er Kristur ? Matt. 22 

18. s.e.trín.—Mikaelsmessa—Nelson lé varður f. 1758 
Hitardals brenna—Magnús bisk. Einarsson d. 1148 


s 

1 

M 

2 

t> 

3 

M 

4 

F 

5 

F 

6 

L 

7 

Engi 

S 

8 

M 

9 

Þ 

10 

M 

11 

F 

12 

F 

13 

L 

14 

S 

15 

M 

16 

Þ 

17 

M 

18 

F 

19 

F 

20 

L 

21 

S 

22 

M 

23 

Þ 

24 

M 

25 

F 

26 

F 

27 

L 

28 

S 

29 

M 

30 



OKTÓBER 


hefir 31 dag _1918 

Haustmanudur 


Þ 1 
M 2 
F 3 
F 4 
L 5 


S 6 i 
M 7 
Þ 8 
M 9 
F 10 
F 11 
L 12 


S 13 j 
M 14 
Þ 15 
M 16 
F 17 : 
F 18 
L 19 | 


S 20 
M 21 
Þ 22 
M 23 
F 24 
F 25 

L 26 


S 27 I 
M 28 1 
Þ 29 
M 30 
F 31 


Remigiusmessa 

su. 6 .1 7 ,sl.5.57— Bardaginn að Sauöafelli 1550 
Pétur bisk. Pétursson f. 1808 24. v. sumars 

fpNýtt 10.05 e. m. 

Jón Thoroddsen f. 1819 

Hinn limafallssjúki, Matt. 9 

19. s.e.trín.-:-Eldadagur—Tennyson d. 1892 
Edgar Poe d. 1849—Marteinn bisk. Einarss. d. 1576 
Weyse d. 1842 

Díónysiusmessa—Chicago brann 1871 
su.6.25,sl.5.42 25. v. sumars 

Ari Magnússon í Ögri d. 1652 
Kolumbus fann Ameríku 1492—({£F. kv. 12. f. m. 

BráSkaupsklœðin, Matt. 22 

20. s.e.trín.—Bjarni meistari Jónsson d. 1798 

Kalixtusmessa—Wellington d. 1852 # 

Gregoriska tímatalið innleitt 1582 

su.6.35,sl.5.32—Gallusmessa 

26. v. sumars 

Lúkasmessa- Brynjólfur Pétursson d. 1851 
Einar Ásmundss. í Nesi d. 1893—©Fult 4.35 e.m. 

Konungsmáburinn, Jóh. 4 

21 . s.e.trín. 

Síra Jón Þorláksson á Bægisá d. 1819 

Jón Espólíu f. 1769—Flugumýrarbrenna 1253 

su,6.45,sl.5.22—W.Penn lenti í Ameríku 1682 

Veturnætur (af 27. v. sumars) 
Magnús konungur góði Ólafsson d. 1047 

Gormánuður 

Vetrardagur fyrsti---jJS.kv.i 2.35 e.m.—1 .v. vetrar 

Tíu þúsundir punda, Matt. 18 

22. s.e.trín.—.Hallgr. Pétursson d. 1674 
Tveggja postulam. (Símon og Júdas) 

Síra Arnljótur Ólafsson d. 1904 
su.6.55,sl.5.13—Gambetta f. 1832 
Reformation Lúters 1517 



NÓVEMBER 


hefir 30 daga 


1918 


Gormánuður 

F 1 Allra heil.messa—Jón Loptsson í Odda d. 1197 
L 2 Allra sálnamessa—Esajas Tegnér d. 1846—2.v.v. 

Jesás predikar um sœlu, Matt. 5 
S 3 23.s.e.trín. — fpNýtt-4.02 e.m. 

M 4 j Mendelshon-Bartholdy d. 1847 
Þ 5 Jón Gizurarson á Núpi 1648 
M 6 su.7,01,sl.5.00—Fall Gustafs Adolfs 1632 

F 7 j Aftaka Jóns bisk. Arasonar ogf sona hatis 1550 
F 8 Milton d. 1674 

L 9 Ari fróði Þorgjlss. d,1148--Skúli fóg. d.1794—3.v. v. 

Blo&fallssjúka konan, Matt. 9 
S 10 | 24.s.e.trín. —Lúter f. 1483—Schiller f. 1759 
M 11 Marteinsm.-Willard Fiske f. 1831-i^F.kv.l 1 .46 f.m 
Þ 12 j Knútur konungur ríki d. 1035 
M 13 j su. 7 .10,sl.4.55—Árni Magmússon f. 1663 
F 14 Rasmus Kristjfin Rask d. 1832 
F 15 F. W.Herschel f. 1783 

L 16 i Jónas Hallgrímss.f.1807 4.v.vetrar 

Vifturstygð eyi5ileggingarinnar, Matt. 24 

S 17 | 25.s.e.trín.-Lönguhliðarskriða (Rafn lögm.d.1390) 
m 18 j Hannes striptamtm. Finsen 1892—(j^F. 2.33 f.m. 
Þ 19 j Albert Thorvaldsen f. 1770 
m 20 su, 7 .19,sl.4.50—Vígð Hóladómkirkja 1763 

F 21 ! Maríumessa (Maríu offurgjörð)—Þríhelg. 

F 22 1 Céciliumessa—Rasm. Kr. Rask f. 1787 
L 23 Klemensmessa 5.v.vetrar 

Eg þakka þér, faftir, Matt. 11 
S 24 . 26.s.e.trín.—Björn Jónss. ráðh. d. 1912 

Ýlir 

m 25 Katrínarmessa—JSíð.kv.5.25 f.m. 

Þ 26 I Konráðsmessa 

m 27 j su.7.27,sl.4.46—Grímur Thomsen d. 1896 
F 28 j Jens próf. Pálsson d. 1912 

F 29 Pétur Guðjónsson f. 1812 

L 30 1 Andreasmessa—Karl XII. d. 1718 ö.v.vetrar 




ÐESEMBER hefir 31 dag 1918 

Ýlir 

Krists innrevð í Jerúsalem, Matt. 21 
S 1 t. s. í jólaföstu—ABventa—Eligiusmessa 
M 2 ! Orustan viö Austerlitz 1805 
Þ 3 1 Steinn bisk. Jónsson d. 1739- IjiNýtt 3.10 f.m. 

M 4 su.7.55,sl.4.42— Þorleifur Repp d. 1857 

K 5 Mozart d. 1791 

F 6 Nikulásmessa—Ben.próf.Kristjánsson d. 1903 
L 7 Jón Sigurösson d. 1879 7. v. vetrar 

Teikn á sól og tungli, Lúk. 21. 

S 8 | 2. s. í jólaföstu-Maríumessa—-Getnaðard.Maríu 
M 9 I Gustaf Adólf f. 1594—Milton f. 1608 
Þ 10 ! Jón ritstj. Guðm.ss. f. )807---(§[F.kv.9.31 e.m, 

M 11 su.7.42, sl.4.40 [Alf.Nobel d. 1896 

F 12 j Skúli fógeti Magnusson f. 1711 
F 13 | Lucíumessa— Magnúsmessa Eyjajarls h.s. 

L 14 George Washington d. 1799 8 . v. vetrar 

Jóhannes i böndum, Matt. 11. 

S 15 3. s. í jólaföstu—Þórh. bisk. Bjarnarson d,1916 

M 16 Beethoven f. 1770 

Þ 17 Páll amtm.Briem d 1904—@Fult 2,18 e.m. 

M 18 su.7.55, sl.3.37 

F 19 Björn próf. Halldórsson í LaufAsi d, 1882 
F 20 Stefán amtm. Stephensen d. 1820 
L 21 Tómasmessa 9 . v. vetrar 

Vitnisburöur Jóhannesar skírara, Jóh. 1. 

S 22 4. s. í jólaföstu—Sólhvörf, skemstur dagur 

M 23 Þorláksdagur (Þorlákur helgi d. 1193) 

Þ 24 Aðfangadagur jóla, jólanótt, nóttin helga 

Mörsugur 

M 25 Jóladagur—JSíð.kv.1.31 f.m. 

F 26 | Annar í jólum—Stefán frumvottur 
F 27 1 M agnús konf. Stephensen f. 1762 
L 28 HóÍadómkirkju braut 1393 10. v. vetrar 

Símon og Anna , Lúk. 2. 

S 29 S. m. jóla og nýárs—Gladstone f. 1809 
M 30 Bjarni Thorarensen f. 1786 
Þ 31 Gamlársdagur— Dr. Hallgr. Scheving d. 1861 





Brjósilíkcin aý Siepháni G. Siephánssyni. 
Eýtir RÍKARÐ JÓNSSON 



Almatmk 


22 . ár. 


WINNIPEG 


1918 


HEIMFÖR 

Steþháns G. Stephánssonar, skálds 

1917. 


P'INN merkastur viðbuÆur í sögu Vestur- 
ísletidinga er heimbtíö Stepháns G. Ste- 
phánssonar til íslands áriö sem leiö. 


Y/rí’^' 


Öll helztu menningarfélög þjobarinnar 
gengust fyrir boöinu. Var á móti hon- 
um teki<$ forkunnar vel, eins og vii5 


mátti búast, og óhœtt má segja aS þjóöin öll hafi 
borib heibursgestinn á höndum sér landshornanna 
á milli. Fagnabarsamkomur voru honum haldn- 
ar víbsvegar um land og mörg helztu skáldin fluttu 
honum kvœbi og snjöllustu rœbumenn mœltu fyrir 
minni hans og honum fœrbar margar kostulegar 
gjafir. Skagfirbingar gáfu honum skrifföng. sem 
hér fylgir mynd af; Akureyrarbúar skrautlegt borb- 
flagg ! ísfirbingar göngustaf úr íbenholt, silfurbú- 
inn meb gullhörpu greipta í handfang ; Reykvík- 
ingar málverk af Jökulhlaupi eftir Ásgrim Jóns- 
son; Andvökur, Ijóbabók skáldsins, bundin í há- 



22 


ÓLAFTTR S. THORGEIRSSON 


karlsskráp meö miklu gull-útflúri af Ástsœl Jóns- 
syni bókbindara ; mynd af Ðrangey, máluö af Kin- 
ari Jónssyni, myndhöggvara. Ríkaröur Jónsson, 
myndhöggvari geröi af skáldinu brjóstlíkan og 
lágmynd, sem hér eru sýndar. Bókmentafélagiö 
geröi hann at> heiöursfélaga og aö síöustu sœmdi 
alþingi hann fimm þúsu'nd króna heiöursgjöf. 

Stephán fór heiman frá sér 7. maí, en dvaldi 
um tveggja vikna tíma í Winnipeg, abur hann 
lagöi af staö til New York, því þaöan var feröinni 
heitiö yfir hafiö meö Gullfoss, skipi Eimskipafé- 
lags íslands, sem boöiö haföi Stepháni aö vera 
sinn gestur landa milli. Meban á dvöl Stepháns 
stóö í Winnipeg, var honum haldiö veglegt kvebju- 
samsœti, ásamt herra Árna Eggertssyni, sem hon- 
um varö samferöa til íslands. Fyrir því stóö klúbb- 
urinn Helgi magri. Til Reykjavíkur kom Stephán 
daginn fyrir minningardag þjóbarinnar, sem oröinn 
er 17. júní. Aö undantekinni hinni vanalegu virö- 
ingar-athöjn, sem sýnd er þjööhetjunni framliönu, 
Jóni Sigurössyni, þann dag, snerist hátíöahaldib 
aö mestu leyti utan um Klettafjallabóndann og 
skáldib : Stephán G. Stephánsson. 

Útgefanda Almanaksins kom í hug, aS bœöi 
væri þab gagn og gaman ab safna öllu því sam- 
an í eina heild sem um Stephán var sagt heima, 
í bundnu og óbundnu máli og kom á prentí hér 
og þar í blööum, og í sérprenti, en þó er hér fleira, 
sem eigi var borin á prentsverta. Veit eg þaö 
vel ab öllum Vestur-fslendingum mun mikil nautn 
í aö lesa þaö, sem hér fer á eftir um einn mœtasta 
manninn sem þeir eigá. — Útgefandinn. 


ALMANAK 1918 


23 


Stephán G. Stephánsson á íslandi. 


ÁSKORUN TIL FJÁRSÖFNUNAR. 

Stephan G. Stephansson er eitt af frumlegustu skáld. 
um þjóðar vorrar, víðsýnin, djúphygginn og orðspakur. 
Sum kvæði ihans eru snildarverk. Hann fór tvítugur til 
Vesturheims 1873 og hefir dvalið þar síðan. Hann er al- 
þýðumaður og hefir jafnan unnið hörðum höndum fyrir 
sér og sínum. Þó hefir hann lagt þann skerf til hók. 
menta vorra, er seint mun fyrnast, því að hann hefir 
auðgað þær hæði að efni og formi. Þjóð vorri, landi og 
tungu ann hann heitt, sem kvæði 'hans hezt sýna. — 
Landar hans í Vesturlheimi hafa á ýmsan hátt vottað 
honum þökk sína, en Menzka þjóðin hér heima hefir 
ekki enn sýnt honum neinn vott virðingar sinnar né 
þakklætis. Kvæðin hans falla henni í skaut, og mætti 
ætla, að henni væri kært að sýna á einhvern hátt þökk 
sína f verki. 

Vér undirritaðir fulltrúar: Ungmenmafélaganna í 
Reykjavík, Hins ísienzka stúdentafélags, Stúdentaféiags 
háskólans, Lestrarféiags kvenna Reykjavíkur, menta- 
skólaféiagsins I’ramtíðarinnar, verzluinarmannafélagsins 
Merkúrs og samhandsstjórnar U. M. F. 1., höfum því aif- 
ráðið, að gangast fyrir því, að hjóða skáidinu hingað í 
kynnisför á komanda vori, og safna því fé, er til þess þarf. 
Vonum vér að öllum vinum skáldsins verði ljúft að leggja 
nokkurn skerf ti.1 þessa, eftir efnum og ástæðum. 

Gefendur riti nöfn sín og tillög á lista þenna, og sé 
hann síðan sendur, ásamt fénu, til gjaldkera nefndarinn- 
ar, Helga Bergs, Þigholtsstræti 27, Reykjavík 

Reykjavík, 12. d-esemiher 1916 
Ágúst H. Bjarnason, Guðhrandur Magnússon, Guðm. 
Davíðsson, Guðm. Finnhogason, Gunrnl. Einarsson, Helgi 
Bergs, Laufey Vilhjálmisdóttir, Stefán Jóh Stefánsson, 
Steiniþór Guðmundsison, Theódóra Thoroddsen. 



24 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


BOÐSBRÉFIÐ. 

Reykjavík, 2. janúar 1917. 


Tlerra Stephan G. Stephansson, 

Markerville, Alberta. 

Kæra skáld! 

Oft hefir hér verið á bað minst manna á meðal og 
jafnvel á prenti, hve gaman það væri fyrir oss 1-anda yðar, 
ef oss eittsinn mætti auðnast að fá að sjá yður hér heima 
á ættlandi yðar. Þér eigið hér að vonum marga vini, 
sem unna ljóðum yðar og dást að þeim, og mundu þeir 
einkis fremur óska en að mega sýna yður einhvern vott 
þeirrar virðingar og þess þakklætis, sem íslenzka þjóðin 
skuldar yður. Eins og í sumum öðrum efnum hefir þó 
hingað til framkvæmdanna verið vant, þótt viljinn væri 
góður. En fyrir skömmu tóku Ungmennafélögin í 
Reykjavík, Hið íslenzka stúdentafélag, Stúdentafélag há- 
skólans, Lestrarfélag Kvenna Reykjavíkur, Mentaskóla- 
félagið Pramtíðin, verzlunarmiannaféiagið Merkúr og sam- 
bandsstjórn Ú. M. P. f. sig saman um það, að bjóða yður 
hingað í kynnisför á komandi vori og safna því fé, er til 
þess þarf. Vorum vér undirrituð kosin í nefnd tii að 
hafa á hendi framkvæmdir í þessu efni. 

Yér leyfum oss þvi hér með að flytja yður heimboð í 
nafni þessara félaga og allra þeirra, er með oss vinna, og 
óskum vér þess innilega, að þér mættuð sjá yður fært að 
taka þessu boði. bað er í ráði, að Gullfoss fari til Kew 
York síðast í Apríl næstk. og mundi hann þá að öllum 
likindum fara þaðan heimleiðis um miðjan maí, en koma 
hingað seint í þeim mánuði. Hefir oss hugkvæmst, að 
sú ferð mundi ef tii" vill henta yður vel. Gætuð þér þá 
dvalið hér yfir sumartímann og ferðast um landið eftir 
vild yðar og langan. Yonum vér að sú ferð mæbti verða 
yður til nokkurrar skemtunar, ef íslenzka sumarið fagn- 
ar yður svo sem þér hafið til unnið. 

Ailur kostnaður af för yðar, frá því þér farið að 
heimian unz þér eruð aftur heim kominn, skal yður 
verða greiddur og ferðakostnaður að vestan sendur 
yður fyrirfram. Munum vér gera það, sem í voru valdi 
stendur til að yður verði heimkoman ljúf. 

Ef þér, sem vér vonum, þiggið heimboð vort, væri oss 



ALMANAK 1918 


25 


kært að fá sem íyrst svohljóðandl símskeyti: Dr. Finn- 
bogason Beykjavík Yes Stephanson. 

Með beztu kveðjum og óskum gleðilegs nýárs. 
Virðimgarfylst. 

August Bjarnason. Guðbrandur Magnússon. 
Guðm. Davíðsson. Guðm. Binnbogason. 

Laufey Vilhjálmsdóttir Gunnl. Einarsson. 

Helgi Bergs. Stefán Jóh. Stefánsson. 

Steinþór Guðmundsson. Theódóra Thoroddsen. 


STEPHAN G. STEPHANSSON. 

Skáldagramur, gestur mæti, 

Gaktu’ í bæinn, taktu’ þér sæti. 
“Langförull” í listar heimi, 

Lands vors sæmd af beztu gerð. 
Óra fórstu, en endist lengur, 
ennþá muntu fullvel gengur. 

:,: Klettafari í hug og hreimi, 
hvað er títt úr þinni ferð? :,: 

Af þér straukstu vetrarvindinn, 
vatzt þér upp á hæsta tindinn, 
söngva vanst úr víðsýninu, 
vökufús og geislakær. 

Nær sem ísland af þér frétti, 
altaf varstu’ á geistum spretti 
:,:fram úr miðlungs mýsuðinu, 
máttkvæður og hamrafær. :,: 


Dýr og þung er þeigna gjöfin. 
þú slóst vita’ á breiðu höfin. 
Sólarris að vestanverðu 
virðir Frón þinn hörpuslátt 
arnfleygastur íslendingur, 
Ameríski bragkýfingur 
:,: gæfulega goðorð berðu, 
gelur nýjan Egilshátt. :,: 


Nú er “Fóstran” fjálg og ræðin: 
“Fyrirgefðu vöggukvæðin. 

Gáfur svona glaðvakandi 
get eg aldrei krept né svæft. 



26 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Þolinn varstu — því fór betur — 
þinnar æsku snjóavetur. 

: Fremd vor bezt í fjörru landi, 
frækilega’ er mark þitt hæft. :,: 


Velkominn þig-vornótt býöur; 
vinarkveöja’ í blænum líóur. 

Dalaelfur djúp þitt róma; 
duna fossar gleöislag. 

Stormur betri stilling sýnir. 

Stuílabjörgin, frændur þínir, 

:,: tíguleg í tíbrá ljóma, 
telja sér þinn höföingsbrag. :,: 

Ekki þarftu’ í langar leitir, 
ljós er kveikt um allar sveitir. 

Saman lesa æska’ og elli 
'undir hinstu náttamál. 

Logar yfir þessu þingi 
þökk frá hverjum íslendingi. 

:,:Heilir þeysi’ aö þínum velli! 

Þakka fyrir silki’ og stál! :,: 

17. júní 1917. Jakob Thorarensen. 


RÆÐA 

dr. Guömundar Finnbogasonar í heiöurssamsæti fyrir 
Stephan G. Stephansson, 17. júní 1917. 

Eg man iive star.sýnt mér var á grösin, sem uxu upp 
úr sandinum austur á Fjöllunum, þar sem eg var í æsku. 
Þau voru kjarnmeiri en aðrar jurtir, og þar var ilmur úr 
grasi. Eg hefi líka o.ft hugsað um það, að einhver orð- 
spakasti inaðurinn, sem sögur worar greina frá, var ein- 
mitt sá, sem allra manna lengst varð að fara einförum og 
hafast við á öræfum; eg á við Gretti Ásmundsson. Og 
inér finst það ekki síður einkenniJegt, að tvö afskekt 
eyðikot skuli me^ast um heiðurinn af þvf að hafa fóstrað 
annað eins kraftaskáld og heiðursgesturinn okkar, Steph- 
an G. Stephansson, er. En þetta ber alt að sama brunni. 
Það sýnir, að 

öræfanna andi, 
sem á sér ríki og völd 

á þessum slóðum, er heiinæmur og hreinn. f biblíunni 
er oft getið um óhreina anda, og eitt af störfum frelsar- 
ans var iþað, að reka óhreina anda út af mönnum, sem 
þeir höfðu farið í. Hann spurði einn þessara óhreinu 



ALMANAK 1918 


Ö7 


anda að heiti. En hann svaraði: “Legíó heiti eg, af því 
að vér erum margir.” Lað var þessi Legíó, sem bað um 
að mega fara í svínin, og hað fekk hann. En Legíó er 
ekki úr sögunni. Hann lifir enn. Legíó er hinn óhreini 
andi, sem púkkar upp á fjöldann, höfðatöluna, meiri- 
hlutavizkuna, aldarandann, tízkuna. 3?að er hann, sem 
vill stepypa alla í sama mótinu, þola engum að hugsa, 
tala, lifa og láta öðruvísi en allur almenningur. Legíó 
er fjandi alls þess, sem frumlegt er, allra þeirra, sem ekki 
vilja “binda bagga sína sömu hnútum og samferðamenn”. 
Legíó leitar á hvern mann og margir eru þunglega haldn- 
ir af honum. Hann er því magnaðri sem þéttbýlið er 
iueira. En uppi á öræfum má hann sín einskis. Har 
ræður hinn hreini andi einverunnar, víðáttunnar, andi 
frjálsra ferða. Þar er einstaklingurinn veginn á sína 
eðlisvog. Grösin, sem þar gróa, eru landnemar. Þau 
byggja ekki í skjóli annara, Þau festa rætur í sandinum 
upp á sína ábyrgð, lifa eftir eðlislögum sínum af eigin 
ramleik, í frjálsri samvinnu við sólina, regnið og blæinm. 
Þess "vegna er þar einkennilegur ilmur úr grasi. Þar og 
finnur andi mannsins sjálfan sig, þar stillast strengir 
hans í samræmi við náttúruna. Þess vegna eru orð 
Grettis svo djúpúðug. Skáld öræfanna er 

“haralyndur ” 

hlákuvindur — 

höfundur sem engan stælir, 

sitt í eigin orðum mælir 

hvað sem hugsar tún og tindur — 

starfar, stundar, 

straums og grundar 

öflin leysa úr ísa-tjóð ri, 

opna dyrnar fyrir gróðri, 

rumska því sein bundið blundar.” 

Eg sé ekki betur, en að þetta sé lýsing á heiðursgestinum 
okkar. Og hafi andi öræfanna nokkurn tíma orðið hold 
og búið með oss, þá situr hann nú hérna, Stephan G. 
Stephansson er í mínum augum dularfylsta fyrirbrigðið 
í íslenzkum skáldskap. Hann er, eins og eg benti á áðan, 
uppalinn á tveimur eyðikotum, sem nú eru, og hefir víst 
okki farið viða um þe.ta land. Hann hefir aldrei gengið 
á neinn skóla, Hann hefir alla æfi unnið hörðum hönd. 
um fyrir sér og símum. Hann fer héðan tvítugur og nem- 
ur land í annari heimsálfu, ekki einu sinni, heldur 
þrisvar. Þrisvar hefir hann tekið nýtt land til ræktun- 
ar, rutt mörkina og lagt land undir plóg. Slíkt gerir 
enginn nema sá, sein fæddur er iandnámsmaður, forustu- 
inaður, sem alt af þorir að ríða á vaðið undan öðrum og 



28 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


leggja fyrstur hönd á plóginn. Reyndar veit eg ekki, 
hvers vegna Stephan 6. Stephansson hefir ekki numið 
yndi í fyrstu eða ööru landnámi sínu og ekki íyr en 
liann var kominn vestur undir Klettafjöll, nema það haii 
verið af jiví, að hann vildi vera seim fjærst Legíó og sem 
næst öræfunum, svo að hann gæti kveðist á við “and- 
heita fjallrænuna”. En í öllum jjessum önnum frumbýl- 
ingsins, meðan hann var að yrkja landið, 

“opna dyrnar fyrir gróðri, 
rumska bví sem bundið blundar” 

í moldinni, jjá hefir hann verið að yrkja ljóð, sem hafa 
flogið eins langt og íslenzk tunga er töluð og geytmast 
niunu jafnlengi og hún. Sáðmaðurinn og skáidið yrkja 
báðir á íslenzku, og í lííi Step'hans hefir j>etta orð alt af 
iialdið sinni tvöíöldu merkingu. 

Og þetta er það, sem inér þykir merkilegast: Þessi 
maður sein í æsku liíði óbrotnu lífi aiþýðudrengsins á 
aískektum stöðvum, og síðan hefir nálega hvern virkan 
dag haft höndina hefta á öxinni, plógnum, orfinu, rek- 
unni, liann er einn af víðlendustu landnámsmönnum og 
höfðingjum í andans ríki þjóðar vorrar. Legar hann fór 
tvitugur úr iandi. og allir hugðu að hann flytti aleigu 
sína i einu kofforti, eða hver sem hirzlan hans var, þá 
fiutti hann með sér ósýnilegan sjóð alls þess, sem dýrast 
er og bezt ættað í tungu vorri, bókmentum og þjóðareðli, 
og þann sjónauka, er sýndi honum ættlandið í allri sinni 
tign og fegurð, hvenær secm hann brá honum fyrir augu. 
Á þann einn hátt get eg gerfc mér grein fyrir því lífi, sem 
íslenzkan lifir í ljóðum hans og þeim myndurn, sem þar 
eru af landinu okkar. 1 ljóðum Stephans er íslenzkan 
frjó, hún er þar “mærðar timbur máli laufgað”, eins og 
Egils. Lað er eins og honum séu tiltæk orð úr hverju 
fylgsni íslenzkunnar, forn og ný, þau koma þar í nýju 
ljósi og óvæntum samböndum, eða steypt upp i þau form, 
er tungan hefir skapað endur fyrir löngu. Eg varð alveg 
forviða, þegar eg heimsótti Stephan og komst að því, að 
iiann á enga íslenzka orðabók sem gagn er í—nema sjálf- 
an sig. En þar er líka það orðasafnið, sem seint mundi 
þrjóra. — Ef eg á að dæma af kvæðum Step'hans, þá er 
íslezkan fær í allan sjó, og verður aldrei kveðin í kútinn, 
hvaða yrkiseíni sem henni er beitt við. 

Lýsingar Stephans virðasfc mér hafa það til síns ágæt- 
is, að um leið og orðunum slær niður, einmitt þar sem 
þeim er ætlað að hitta, þá sindra samlíkingarnar og gera 
alt lifandi og sjálfstakt. En einmitt þetta hefir á öllum 
öldum verið einkonni hins sanna skáldskapar, að gefa 
öllu líf og andardrátt, að gera hina sýnilegu veröld sam- 



ALMANAK 1918 


29 


kvæða við sál mannsins, svo að hún yrði eign hennar og 
óðal. Og í inörgum beztu kvæðum Stephans finnum vér 
einmitt liennan undirstraum lífsins í náttúrunni, finn- 
um, að lýsingin gefur hrvorttveggja í senn: mynd hins 
sýnilega og sögu hins ósýnilega anda, sem í því býr og 
bærist. í tíbrá málsins rennur náttúran og mannslífið 
saman. J>ar endurspeglar hvað annað, þar sprettur hvað 
af öðru: 

“Mér skapar veröld með einstökum orðum, 
íslenzkan nú, eins og hann gerði forðum”, 

kveður skáldið. Og stundum getum vér naumast greint 
rödd náttúrunnar og rödd skáldsins að, því að þær 
eru samróma. 

Yrkisefni Stephans eru ekki sfður auðug og marg- 
háttuð en málið hans. Mann furðar, hvaðan honum 
kemur allur sá hugmynda-auður, hvar og hvenær hann 
hefir numið alt það, sem hann veit. Hann hefir sagt, að 

“lifsins kvöð og kjarni er það að líða 
og kenna til í stormum sinna tíða.” 

Og það hefir hann gert. Hann er svo veðurnæmur, að 
hann finnur jafnt til með því sem gerist hér heima á ls_ 
iandi, austur á Rússlandi, suður í Transvaal og þvi, sem 
nær honum er, og hugur hans hýr jafnt í fornöld vorri 
og sögum og í nútíð og framtíð. Hann fær yrkisefnin 
úr öllum áttum. Og þegar vér gætum alls þessa og 
ininnumst þess, að skáldgyðjan á sextugasta afmælis- 
daginn hans sagði við hann: 

“Þú helgaðir stritinu hraustleik og dag, 
mér hríðar og nótt og þreytu.” 

Þegar vér með öðrum orðum minnumst þess, að ljóðin 
lians, með öllu því sem í þeim felst, eru aðallega andvöku- 
starf, þá verður rnanni að spyrja: Hvenær hefir hann 
sofið? Eitt er víst: 

“I>ú hefir af þér æfilangt 
engan róður sofið.” 

Og nú situr þú hér á meðal vor, Stephan G. Stephansson. 
Vertu velkominin! Við báðum þig að koma vegna þess, 
að okkur langaði svo innilega til að taka í hönd þína og 
þakka þér fyrir landnámisstarf þitt í þarfir íslenzkra 
bókmenta. Þú hefir auðgað þær að margvíslegum ljóð- 
um, sem lifa munu um ókomnar aldir, því að eins og þú 
irefir sjálfur kveðið til annars skálds: 



30 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Yfir áraflóðið 
út með Furðuströndum, 
langseildara er ljóðið 
l'engstu vinaihönduxn! 

Það berst út á Ægi eilífðanna 
eins og byr til frægstu siglinganna. 

£>ér þarf ekki að segja það né sanna, 
sextugum í flokki yngri manna. 

Yfir aldasjóum 
(Viria 'hörpur Braga, 
enn frá eyðiskógurn 
elztu landnámsdaga. 

Hver sem orti, ungur þó að félli, 
uppi er hanni! þvi kvæði heldur velli. 

Aftanskin þér skín frá hverju felli. 

Skáldin bera fegurst hæstu elli.” 

Þetta á alt við sjálfai* þig, og það er gaman, að því 
lofi sem þú hefir kveðið um aðra, má snúa upp á sjálfan 
])ig og segja eins og strákarnir: “Það getur þú sjálfur 
verið.” En þú ert jafnframt eitt hið fegursta dæini þess, 
sem eg tel ódauðlegan heiður þjóðar vorrar, að íslenzk- 
ur bóndi, sem 

“ár og eindaga sólbitinn slær, 

siglir særokinn, stjörnuskininn stritar,” 

liann gelur sezt á hinn æðra bekk með andans mönnum 
þjóðarinnar og skipað þar sæti sitt með rögg og skör- 
ungsskap. 

Ljóð þín eru oss og sönnun þess, að fslenzkan er land- 
námstunga og þarf ekki að visna í rót né fölna, þó hún 
sé gróðursett á fjarri strönd innan um aðrar fjölmennari 
tungur, að hún reynist máttug í eðli, hvar sem hún 
kemur og yngist upp rrieð hverju nýju yrkisefni. Vér 
könnumst í fari þínu við margt það, sem mestum ljóma 
hefir orpið yfir líf og bókmentir forfeðra vorra: dreng- 
skapinn, hreinlyndið, áræðið, einræðið og orðspekina. 
Þú hefir farið þinna ferða, hvort sem öðrum líkaði betur 
eða ver, og fylgt því einu að miálum er þú hugðir sann- 
ast og drengilegast. Allar götur eru í fyrstu einstigi, allir 
forustumenn einyrkjar. En þar sem góður drengur er 
fyrir, þó í allra óþökk sé, þar fara aðrir eftir: 

“og alfaraleið verður einstígur hans 
þó aldirnar fenni yfir sporin.” 



ALMANAK 1918 


31 


Við þökkuim þér fyrir þann hug og það hjartalag, er þú 
hefir borið til þjóðar þinnar og ættjarðar, fyrir öll ynd- 
islegu kvæðin, sem þú hefir til þeirra kveðið. Við þökk_ 
um þér fyrir það, að þú lézt þér ekki fyrir brjósti brenna 
að leggja út á hafið það hið djúpa og hættulega og koma 
iiingað, og við óskum og vonum, að ferðin megi verða þér 
til ánægju og að ættjörðin fagni þér með öllum þeimi 
unaði og blíðu, sem hún á til. Við vonum, að hún 
reynist þér eins og þú hefir kveðið: 

nóttlaus voraldar veröld 
þar sem víðsýnið skín. 

Sít heill með oss! 


UM STEPHAN G. STEPHANSSON. 

(Plutt á kvennahátíðinni 1 Reykjavík 19. júní 1917.) 

Skáidið vestur-íslenaka, Stephan G. Stephansson, er 
kominn heim. Það er næstum eins og æfintýri, að við 
skulum loks fá að sjá hanm hér heima og geta þakkað 
lionum isjálf imeð hlýju handtaki íyrir ljóðin hans. Þau 
iiafa alt af borist oss úr svo mikilli fjarlægð, full af heim- 
þrá, full af ást og fölskvalausri trygð til ættjarðárinnar 
og alls, sem íslenzkt var. Ástaljóð til ættjarðarinnar eru 
altaf fögur, en þó hjartnæmust úr fjarlægðinni. l>að átti 
vel við, að höíuðstaðarbúar gátu fagnað honum hér 
heima 17. júní, á minningardegi þjóðarinnar, en konurnar 
vildu líka fegnar minnasi heimkomu hans á hátdðisdegi 
sínum 19. júní. 

Og konurnar hefðu líka fylstu ástæðu til þess. Steph- 
an er jafnréttismaður rneir en að nafninu til. l’á skáld 
okkar myndu fremur samfagna konum með fengin rétt- 
indi, skilja betur hverja þýðingu þau réttindi hafa og 
gleðja-st yfir því, að k'onur kynnu að meta þau. Þietta 
sýna margar kvenlýsingar hans ótvírætt. i>að eru engin 
væmin ástaljóð, enginn fagurgali. Þau eru þar hvergi 
til þessi “vesælu lognmolluljóð” um “lífið mitt blíða” og 
“elskan mín fríða”. Hann krefst þess líka af konunum, 
að þær hafi til að bera heilibrigði og andlegt göfgi, séu 
sannar konur. Þá eiginleika kann hann að meta. Hann 
rnarkar þá með fám orðum en skýrum. Og mér finst hver 
kona oft vera betur sæmd af að fá viðurkenningu frá 
Stepihani í tveirour, þreimur ljóðlínum, en af löngum lof- 
kvæðum af venjulegri gerð. Eg mundi fljótt hafa getið 
mér til um höfundinn að öðrum eins vísuorðuim og 
þessum: 



32 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


“Og drotningar ihjarta er viðkvsamt og varnrt 
Jpó varirliar fljóti ekki í gælum”. 

En liann hefir líka auga fyrir kvenfegurð sé hún hrein 
og sönn. 


“Og vorsins yndi og örugt traust 
mér ofið fanst í svip þinn inn, 
og viðmót hýrt og hispurslaust” 

segir iiaim í eina mansöngnum, sem til er í Andvökum. 
t>ar finnur hann að vorið sjálft hefir tekið sér gerfi þess- 
arar konu. Hann er viss um það, ])ví allir eiginleikar 
hennar eru eiginleikar vorsins. í yfirliti hennar er vor- 
íegurð. 

“Og svipur yfir ennið hátt, 

— svo æskuslétt og frítt og breitt — 
af dagsbrún langri í austurátt 

bá alt er ioftið milt og heitc. 

Hún árdags lit og ljótma ber, 
en ljósið bak við skærra er. 

Og augun dökk við dimma brá 

— svo djúp og skær og niorgunglöð — 
fþau- sýndust öllu ljós sitt ljá. 

fCinis ljóma í geisla döggvot blöð, 
jiá út um skúra skýin svört 
sést skína um dagmál sólin björt.” 

En sál hennar er líka þrungin af geisium og heiðríkju 
vorsins. 

Og mér fanst æ við orðin þín 
mér opnast heimur fagui’skýr 
og alt hið forna sökkva úr sýn, 
en sjónarhringur birtast nýr. 

Svo breytir vorið velli og björk 
og víkkar heimsins endimörk. 

Það var sem inst í öndu mér 
að augun þín jni hefðir fest, 
og eins og vísað væri jpér 
á vensin þau sam kvað eg bezt. 

Svo ratar vor á blómablað, 

• sem býr í skugga á eyðistað.” ' 

bað væri engin tískubrúða né tildursdrós, sem fengi 
svona kvæði. Ljóðin til þeirra eru öðruvísi. Þar er 
JHaðgerður fremst í flokki. l>ar kveður við annan tón: 



ALMANAK 1918 


33 


“Nú skil eg hví hönd þín var hvft eins og ull 
en haldlaus,—og hetta sem skein eins og gull 
í silkiþráð glitað, þitt glóbjarta hár, 
var gefið til sýnis, en engum til fjár. 

T>ii hefðir ei léð j>að til liðþurfa manns, 
í lffshættu stöddum, í bogastreng hans. 

Nú sé eg að augun þín svelldoðagljá 
sem sævarós lagður, en djúpölduhlá, 
en tennurnar, hvirfing úr hafperlum gjör 
um hláturinn tamda, er svaf ])ér á vör — 
og heiðslétta emnið og íroðin kinn 
var alt saman gert fyrir spegilinn þinn.” 

Eg hefi oft undrast, hvernig hægt var að koma svo 
glöggri mynd og jafn sárbiturri ádeilu fyrir í tveilm er- 
indum. Bn hann skygnist líka dýpra: 

“Trúðu mér, Hlaðgerður að eins um eitt, 
eg yrki ekki til hess að sakast um neitt.” 

Afsökunin er þessi. 

“Yenjurnar heimta þig svona til sín, 
úr siðum og háttum er innrætni þín. 

Og það er oss sveinunum sjáifþakkavert, 
því svona við höfum vor boð til þfn gert.” 

I>eir væru ekki allir, karlmennirnir, sem fengjust til 
að viðui'kenna þetta, að almenningsálitið þurfi hér að 
breytash kröfurnar að verða heilbrigðari og stærri. En 
þá eru kvenréttindin fyrst komin í rétt horf, þegar hæði 
karlmenn og konur skilja það til fullnustu. 

Stephan finnnr sjálfur til þess, að hann er ekki ásta- 
skáid, eftir venjulegum mælikvarða. Hann kann ekki 
listina þá, að ríma alt upp á “sál” og “hál”, “hjarta” og 
“bjarta” og “ást” sem “hrást”. Hann segir sjálfur um 
það: 

“Já, mig, sem var þrásinnis kveðinn i kút 
og. kaus mér að hlusta og þegja, 
er hjúfrandi ástaskáld heltu sér út — 
ef hendingar kvæði eg til meyja: 
hver tólf vetra Rósalind reigðist við mér 
með “rómaninn” fyrsta í kjöítunni á sér!” 

Því miður eru þær konurmar O'f-margar, sem halda áfram 
við rómanaiesturinn, en reigjast við kröfum og kenning- 
um þoirra, er hugsa eins og Stephan G. — Of fáar konur 
hafa líka lesið ijóð hans þannig, að þær hafi grafið þar 



34 


ÓLAFXJR S. THORGEIRSSON 


til gullsins. í>ær gætu ekki ailar sagt eins og Ólöf á 
Hlöðum: 

“Stephan G. minn Stephansson 
stendur hak við tjöldin. 

■ Annars hugar utan við 

oní potta gæti’ eg, 
stari inn á andans svið, 
óði hans ]>ar mæti eg.” 

Step.han er orðfár. En það sem ihann segir, er honum 
alvara. Þess vegna er stundum hálfkveðin vísa frá hon- 
uin meira virði en eldheitar ástarjátningar á vörum 
sumra annara. Það er ekki íhurðamikið þetta uin 
stúlku, sem hann játar, að ekki hafi neinn sérstakan fríð- 
leik til að hera: 

“En liti eg augun hennar hlýju í, 
hreinlega sagt: eg fann til ljúfrar gleði.” 

Og svo keimir þessi lýsing á tilfinningalífi hans sjálfs: 

“Eg á til, karl minn, kró f huga mér, 
hvaðvetna fagurt óvart þangað safnast. 

Sumarkvölds eilífð, skógur skúra hlár, 
skrúðbúin hiíð og fossahljóð þar stendur, 
hrafnsvartir lokkar, Ijósar augnahrár, 
ljúflinga hrjóst og mjúkar hvítar hendur. 

Mér er þó sérhvers svipmynd ung og ný— 
samt á eg enn þar marga kyma tóma. 

Eallegu augun hennar þráfalt því 
þangað sér smeygja milii eldri blóma.” 

Einnum við ekki að inn í þe.ssa kyma hefir fátt getað 
smeygt sér, nema það, sem var “ekta”? 

Og hún er “ekta” myndin, sem hann dregur upp, þar 
sem hann í minningarljóðum um frændkonu sína kveð- 
ur þannig: 

“Og höndin þín kvenlega, knáleg og feit, 
sem kærleikur mjúk og sem einlægnin heit, 
jafn hæf til að styðja og hjú'kra: 
öll vanidaverk sýndist að gæti afgreitt 
og geirinn, ef þyrfti, eins hæglega reitt 
sem hagræða hægindi sjúkra.” 

Væri ekki hver kona öfundsverð, sem'fengi slík erfiljóð? 
Einmitt frá manni eins og Stephani G. Stephanssyni, 



ALMANAK 1918 


35 


manni, sem ekki virðist kunna að smjaðra. Eða sú, er 
fengi minningarljóð, lífs eða liðin, líkt og í kvæðinu 
“Kurly”. I>að er æskuvina hans. Hann hefir ekki séð 
hana né frétt af henni árum saman: 

“t>ann kaldlýsta haustmorgun höfðum við kvaðst, 
þú hrygg, — eg með fáyrðaró.” 

Hann gleymir henni aldrei. Eftir þessi mörgu ár, er 
hann að geta sér þess til, hvar hún muni vera og hvernig 
henni líði. Hann veit það ekki, en eitt veit hairn: hún 
hefir aldrei getað tapað inanngildi sínu, sem sönn og fög- 
ur kona, hlýtur alt af að vera dýnmæt og hrein perla, 
hvert sem fífsflaumurinn hefir skolað henni. 

“Þú átt kanmske í fjölsótta garðinum gröf 
við “gleym ei” og drjúpandi tré — 

’ið hezta kvað fallvaltast, forlögin hau„ 
að fegurðin skammlífust sé. 

Og hað, sem er ágætast, hroskast og fyrst, 
og harf ekki áranna með.— 

Eg fæst ekki um ranglátt hó ræzt hafi á hér 
sú reglan, sem vel getur skeð. 

Þó sætir í dýflissu, dæmd henmi var 
oft drenglund, eins hrein eins og hín.-- 

Og eins er hað sama hó sjál'fsmenskuhræll 
hú sért eins og fjöldinn og ég, 
hín snild hreytir hreysum í hallir og skart 
í heim'kynni allsnægjuleg. 

Þvf kongborin sál gerir kiimann að sal, 
að kastala garðshornið svalt!” 

Þó frú sértu göfug og skrýðist í sbart, 
sá skrúði þér maklega fer, 
þú prýðir svo gullið! — og demantadjásn 
er dýrmætt í hárinu á þér. 

í gröf hína, "Kurly”, mín kveð eg um jól 
í kot þitt. í höll þína inn. 
í fásinni áranna ekki er þér gleymt, 
því enn er eg riddarinn þfnm.” 

Mönnum eins og Stephani G. Stephanssyni er ekki svo 
mjög hætt við að gleyma. Konur, efns og þær, sem hann 
iýsir bezt, æHu að vera ógleymanlegar, og hann hefir 
gert sitt til að þær verði það. 

Fáar ræður eru yfirleitt lítilmótlegri og væmnari en 
allflest “minni kvenna”, sem flutt hafa verið í heiminum. 



36 


ÓLAFTTR S. THORGEIRSSON 


Þau hafa sjaldan haft hætandi áhrif á hugsunarhátt né 
þix>ska kvenna, né átt að hafa það. OkkuT hefir oft langað 
til að loka eyrunum fyrir þeim. 

En í “Andvökum” Stephans G. eru mörg minni kvenna, 
sem gætu gcrt okkur göfugri og stærri. T?að ætti engin 
okkar, að loka eyrunum fyrir þeim. Við konurnar stönd- 
um þar í þakklætisskuld. Þau minni eru þannig vaxin, 
að við getum helgað þau öll 19. júní. 

Ingibjörg Benediktsdóttir. 


Sundurlausir þankar gamals Þingeyings, sem ætlaði 
að vera á samkomunni í Reykjahlíð, en gat ekki komið 
þvf við:— 

“Hver er alt of uppgefinn”?— 
andlit þó að sólin brenni— 
að taka hnakk og hestinn sinn, 
hleypa’ á sprett um fjallveginn, 
láta golu leika um kinn, 
lokka strjúka burt frá enni. 

Hver er alt of uppgefinn, 
andlit þó að sólin brenni? 

Úr Klettafjöllum komið er 
kraftaskáld á austurvegu, 
að óðsnild það af öðrum ber, 
andans jötunn karlinn er, 
ellimörkin enginn sér, 
orti hann kvæðin snildarlegu. 

TJr Klettafjöllum komið er 
kraftaskáld á austurvegu. 

Til allrar gæfu andvaka 

oft og tíðum skáldið þreytti, 

hlj'ótt þá stilti hann hörpuna, 

hóf svo flug um geimana, 

kom á öldnu eyjuna, 

aumu hreysi í kongshöll breytti. 

Til allrar gæfu andvaka 
oft og tíðum skáldið þreytti. 

Nú er færi að hylla hann, 
hér í fjallavætta-ranni, 
þar sem Jökla farveg fann, 
freyddi hver og hraunið brann, 





iðKMsR 


Lágmynd af Siepháni G. Stephánssyni. 
Eftir RÍKARÐ JÓNSSON. 


w 

■ S 

m. 

T f- d 



A| 


Hk j \ 




'i 









ALMANAK 1918 


37 


■þar sem dísin dýra spann,— 
dæmdi sköpin þessum manni. 
Nú er færi aö hylla hann, 
hér í fjallavættaranni. 

Sveitin brosir brúnahýr, 
býður faöminn Klettaskáldi, 
henni hvaö í brjósti býr 
boöar sunnan andinn hlýr, 
alt hiö leiöa fælist, flýry— 
felur hún gestinn drottins valdi. 
Sveitin brosir brúnahýr, 
býtiur fat5minn Klettaskáldi. 


Til skáldsins 

STEPHANS G. STEPHANSSONAR 
1917 

[Ath.— TCveðið eftir ósk merkismianns, ættaðs úr Ska-ga- 
firði, t>egar búist var viú aú skáldiú stigi þar fyrst á 
Norðurlandi. —M.J.l 


I. 

Þetta kalda kafbáts-ár 
kom þú heill frá Ægi, 
líkur Egli kraftaknár, 
Klettaf jalla-Bragi! 

Eftir fertugt ára skeitS, 
auk þess fjóra vetur, 
bygöar þinnar brjóst og 
heiö 

brosa helgiletur. 

Mikla sögu þylja þér 
þúsund aldir fja.Ha ! 

Alt sem lífs og Ijóssins er 
lifir dagana alla. 

GreitSi háritS heilög sól 
hátt mót Tindastóli, 
veki dís og dánarskjól, 
dverg og álf í hóli! 


Tíbrá leiki töfraspil,_ 
tindri bvfftí og flætSi, 
svo viö ljós og líf og yl 
lei'ðum skáld frá Græði. 


Glvmji loft af gleðibrag, 
glóðu forni Hólmur. 
meðan hnegg og hófaslag 
herðir jórinn ólmur!— 

Félaus sveinn í ferjuskut 
forðum. vinur, stóðstu, 
en meður stóran mærðar- 
hlut 

minnisknörrinn hlótSstu. 

Bak við augans ægishjálm 
innri barstu þunga— 
meiri hugans hreystimálm 
'Hrólfs eða Kolbeins pnga. 



38 


ÓLAFTJR S. THORGEIRSSON 


Því að fyr en fórst’ á hvarf 
fannasnótin bjarta 
faldi sjálf sinn andans arf 
undir rót þíns hjarta. 

Bau'ð þér öll þín a'ðalljó'ö 
ausa Míms af brunni; 
hvar sem mark sitt miðar 
Þjóð 

móti náttúrunni. 


Víst þú fórst með ærinn 
auð 

ef þitt starf er leiga, 
síðla verður sveitin snauð, 
sem það gull má eiga. 

Stutt er æfin, listin löng; 
lifi, skáld, þinn óður 
meðan kveður svanasöng 
sonur góðri móður! 

Auður skáldsins segir sex— 
sannleik þann ei efum, 
því hans arður ætíð vex 
æ því meir sem gefum. 

Sumra höfuS segjum vér 
sýnist Kaldidalur. 

Hvað er það, ef hjartað er 
helgur dísarsalur? 

Kenni jökuls höfuð hans, 
hart sem refsar lýði; 
hjarta elds og hvera lands 
hrósar innri prýði. 


Þú hefir spáð að spillingin, 
—spilling auðs og valda,— 
yrði meir’ en menningin 
myndi velli halda. 

Lífið mörgum sýnist svart: 
svikul stjórnarvöldin, 
fárra valdið verra’ en hart, 
— verst ef ræður fjöldinn. 

Hvenær olli ágirndin 
öðru eins syndaflóði, 
þar sem vitskert veröldin 
veltir sér í blóði!— 


n. 

Nú fyrir þings vors boð og 
bann, 

Bakkus týndi öndu, 
siðprýðin og samvizkan 
selur nú tóma blöndu! 

Þó skal drekka þína skál, 
—þó að nokkrir stikni;— 
til að fita fjör og sál 
færðu — sauðaþykni! 

Far svo heill með frægð og 
þökk 

fyrir komu þína; 
ættarbygð þín innir klökk 
elsku og virðing sína! 

Matth. Joch. 


Kveðjusending til Klettafjalla-konungsins: 
STEPHANS G. STEPHANSSONAR, 
frá Ólöfu á Hlöðum. 

Nú, þegar kletta-kongsins nöfn 

frá kleif og hömrum gjalla, 

svo lyftir höfði’ og hlustar dröfn, -'.c 



ALMANAK 1918 


og hnjúkar minna fjalla, 
jeg hefst á loft aS horfa á það 
a? hnjúkurinn lyftist kaldi, 
og vildi helzt nú hlaupa’ af sta5, 
aí hneigja slíku valdi. 


En, þó mig langi, — liggja’ á bönd 
aö lítiröu fegurö mína. 

En eg á langa hugans-hönd 
og henni’ eg lauma’ í þína. 

En, hugsir þú: ó, þetta’ er frekt, 
og þarna’ er vitlaus hitinn! 

Eg svara: Þetta’ er þægilegt, 
og þér er sama um litinn* 


Á jólum einum átti’ eg þig, 
um alla nátt og daginn. 

Og eftir þaö þú eltir mig 
um endilangan bæinn. 

Eg brendi graut, svo brá hann lit, 
og bunu helti’ í eldinn. 

Sem húsfrú misti’ eg hálft mitt vit, 
En hlakka til á kveldin. 


Þó leiki sér ei létt og ungt 
um loft, þinn dýri hrótSur, 
sem hafsins duna, dynur þungt, 
þinn djúpi, sterki óöur. 
í annara lest þú aldrei sést, 
en ert úr þínu’ aö vinna. 

En þaö sem mest er,—ber af bezt,— 
er breiddin vængja þinna. 

Á metSan ertu’ í heimi hér, 
metS hraun og klettum ljótum, 
og vængir enn meir vaxa þér, 
sem valda sveiflum skiótum, 
atS standir þú, — þatS ósk min er, — 
sem allra dýpstum rótum, 
svo vertSi aldrei, aldrei þér 
neitt ósköp kalt á fótum! 


*) Sbr. “Minni kvenna” 1917. 



40 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


TIL 

STEPHANS G. STEPHANSSONAR 

Kom heill til vor, Stephán, nm hautSur og sjá !— 
Sig húmi'S og vetur nú felur, 
en Fjallkonan býSur þaS bezta, sem á, 
við brjóst hennar meSan þú dvelur. 

Hún á ekkert betra en sumar og sól 
og svalandi lindirnar tæru 
og vorblómin ungu um velli og hól 
og vináttu barnanna kæru. 

Þó værir í fjarlægS, hún vissi þaS ljóst, 
þú varst henni trygglyndur mögur, 
og mundir alt gott„ sem hún bíés þér í brjóst 
sem barni, og hvaS hún er fögur. 

Hún fann þaö á ljóöunum fegurstu, þeim 
sem flutt’ h’enni sonurinn góSur, 
hve margsinnis leitaSi hugurinn heim 
aS hjartastaS elskaSrar móSur. 

Á barniS sitt leggur hún blessandi hönd, 
og biSur af ástríku hjarta, 
aS hvar sem aS sporin þín liggja um lönd 
þá leiSi þig hamingjan biarta. 

Hún vill sjá þig lengi í vígefldum móó 
á vonzkuna logörvum slöngva 
og heyra þig kveóa in hamrömmu ljótS 
og hugljúfu elskunnar söngva. 

Páll J. Ardal. 


f Drangey. 

Sauðárkróksbúai- buðu Stefáni Klettafjalla-skáldi að 
fara út í Drangey, þegar hann heimsótti þá í ágústmán- 
uói. Eg var svo heppinn. að geta slegist rneð í förina. 
Við fórum á mótorbát 10 samian og eyddi mótorvélin 
hinni sfðustu olfu, sem til var á Króknum, en enginn 
taidi það eftir. Hann var hvass á norðaustan, svo að 
sumir vildu letja okkur fararinnar. En okkur Stefáni 
koma saman um að úr því Gretti hefði tekist að synda 
milli Drangeyjar og lands, þá ætti okkur ekki að vera 
vorkunn að komast það á mótorbát. I>að gaf talsvert á 
bátinn, en við vorum allir í olíufötum og vatnsstígvél- 
um eins og ferðamenn í sunnlenzkri rigningatíð. Yorum 


ALMANAK 1918 


41 


SVa tíma á leiðinni. — Eyjan er tignarleg ásýndum, því 
hún gnæfir liátt úr sjó sem teningsmyndaður stöpull tii 
að sjá, eða eins og feli þau, sem kölluð hafa verið Kistu- 
fell. i»egar nær dregur, frlkkar hún, því þá keinur betur 
í ljós hið móleita berg, sem fuglarnir hafa rnálað alla- 
voga með skringilegum drit-rósum, en að ofan er liún 
alþakin grænum grassverði. — Bjargið er alsett fugli og 
lieyrist ekki mannsins mál fyrir gargi. Nú eru það nærri 
eingönigu ritur og einstaka lundar, sem búa í bjarginu. 
Langvíur og aðrir bjargfuglar, sem mest er af á vorin, 
hafa flutt búferluin, þegar iíður á sumarið. — Við lent- 
um í Heiðnabergsvíkinni. JÞar er breið glufa í bergið 
og partur af eynni hefir klofnað frá, sem heitir Lamb- 
liöfði. 1 víkinni er blæjalogn og dauður sjór og þar er 
dálítil íjara, þar sem liægt er að lenda. — Heiðnabergið 
þðtti varasamt fyrrum, þar til Guðmundur góði vígði 
það. Grá og loðin hönd, sem hélt á beitti skáhn, kom 
út úr berginu og hjó sundur vaðinn fyrir þeim sem, seig 
í bjaigið. — Má vel vera, að einliver hvöss steinnybba 
hafi kubbað vaðinn og biskup hafi höggvið hana burtu 
líkt og sagt er um prest nokkurn í Grímsey, sern fenginn 
var til að vígja bjargið þar. Hann sá strax hvernig í 
öllu lá, hafði aneð sér hainar í laumi, en lét karlana 
syngja sálrasversin svo hátt að þeir heyrðu ekki hamars- 
höggin. En vígslan dugði vel. 

Manni verður starsýnt á fuglinn í bjarginu. Eurðan- 
legt hve lionum tekst að finna þi'ep fyrir hreiðrin, en 
rúmlítil eru sum þeirra og sést það á dauðum ritu-ung- 
um, sem finnasc rotaðir við bjargræturnar í fjörunni. 
Sumir hafa ináske rotast af grjóthruni úr berginu, því 
alt af er að niolna úr berginu, og einhvern tíma verður 
engin Drangey lengur til. En margar ritur munu þó kom- 
ast á legg og á lofc, áður en svo stór brestur verði. 

Euglinn flýgur snöggvast upp, þegar við lendum, en 
sezt von bráðar aftur. Samkomulagið er misjafnt, jafn- 
vel milli hjóna. Sumir höggvast með nefjum og fiður- 
reita hver annan út af síldarbita eða anniari átu. En 
aðrir gleðjast yfir sólskininu, nugga saman nefjum í 
kærleika eða verma hvor öðrum með dúnmjúkum, 
blóðheitum brjóstum og vængjakrikum. Munarkossar 
og móðurfaðmlög. — En af hverju lundarnir eru ýmist 
kallaðir prestar eða prófastar, skal látið ósagt. i>egar 
þeir standa hnakkakertir á afturiótunum, ólíkir venju- 
legum fuglum, og styðja sig við spert stél, svartklwddir, 
nokkrir saman á bergsyllu í samræðum, — þykir sumum 
það minna á heanpuklædda presta á prestastefnu. 

Við megwm nú ekki vera að því, að sinna fuglunum 
frekar, en þó imá snöggvast minnast með viðbjóði á, 
hvernig vesalings langvíurnar eru veiddar hér við eyna. 



42 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Lifaiiíii langvía er bundin á fleka, sem margar hross- 
hárssnörur eru festar við. Langvian baðar vængjunum 
og reynir að losa sig. Vinkonur hennar og félagar koma 
til hjálpar, setjast á flekann hjá henni og festast þá í 
hinum lævísu snörum. Síðan er hópurinn rotaður með 
saroa bareilinu, — af loðinnd grárri hönd, sem kemur út 
úr bátnum. “Svo er lokið því lífi”, og er vel öf að gengur 
eins og í sögu, en aftur má fyrsti fuglinn, og hinir líka, 
iengi berja vængjunum í sjórótinu, til að verjast köfnun, 
áður en þeir fái að losna alveg við lífið, og stundum er 
hópurinn allur druknaður, þegar að er komió. 

Nú ráðumst við til uppgöngu á eyna. Að eins á ein- 
um stað verður upp komist, og þó að eins með festi, þar 
sem erfiðast er. Á dögum Grettis var notaður stigi, en 
óvíst er, hvort leiðin sé sú sama nú og þá. Ef farið er 
upp á Lambhöfða, er notaður stigi upp efsta bergvegg- 
inn. Fyrst göngum við upp bratta skriðu. Lausagrjót- 
ið hrynur undan fótunum í hverju spori og er því ófýsi- 
legt að vera beint á eftir öðrum. Ofan til er skriðan 
þéttvaxin háu melgresi og er hægt að létta fyrir sér með 
því að toga í það. — Þá kemur stallur til að hvila sig á, 
síðan ný skriða. Því næst beygir leiðin til hliðar inn 
á mjóa skeið eða syllu í berginu. Þá er maður hálfn- 
aður eða kominn í fimtíu faðma hæð, en eftir eru enn 
fimtíu faðmar, því bjargið er tírætt. Og nú er gengið 
á ská upp eftir syllunni, þar til kemur að horni á bjarg- 
inu, sem syllan beygir kring um. Syllan mjókkar hér 
og bergið 'slútir fram uppi yfir höfði manns, en neðan 
við er þverhníptur hamar niður í gínandi grænan sjó. 
Þetta horn er kallað “altarið” og var þar beðist fyrir til 
forna, en nú er slíkt talið óþarfi af flestum, nema máske 
í hijóði. Hér hefir löngum þótt ægilegt uinferðar og 
sundlar marga, er þeir horfa niður fyrir isig. Við förum 
hver á eftir öðrum í halarófu eða göngum áhlið og höld- 
umst í hendur til að styðja hver annan. En þegar við 
erum sloppnir fyrir altarið, finst okkur þetta hafa verið 
leikur einn, og spyrjum: — Eru þetta þá öll ósköpin? 
En bitti nú. Ekki er alt búið enn. Nú kemur enn þá 
skriða og skáhalt berg, sem ekki verður fótað sig á, nema 
með festi. Og hér hangir niður af efstu brúninni löng 
járnfesti til að halda sér í. Hún er orðin gömul, því hún 
er rauðryðguð, en alldigur er hún. Nú þræðum við okk- 
ur hver á eftir öðrum upp með féstinni, stígandi upp 
skriðuna og bergið. Grjóthrunið helzt í hverju spori. 
Snöggvast kemur í mann geigur, að festin kunni að bila, 
því hún er orðin okkar líftaug — hver veit nema bann 
sett ryðið hafi étið sundur einhvern hlekkinn?Og eðlis- 
fræðin segir, að styrkur hennar mælist einmitt við þann 
ólánshlekk. Kveifarskapur! — Þetta gengur nú alt vel. 



ALMANAK 1918 


43 


En eftir er örðugasti hjaliinn og sá efsti. Hann er þver- 
hníptur sóm veggur, nær tvær manruhæðir. Þar verður 
maður að neyta handhafls að mestu, því erfitt er að 
festa fætur á litlum afþrepum, og vega sig svo upp af 
handafli. Hetta gengur þó furðanlega, llka sextugum 
öldungum, sem í förinni eru, og nú gleðjum við okkur 
við útsýndð og leitum okkur að góðu skjóli í sólrítkum 
livamimi sunnan á eynni. Eftir sjóvolkið og uppgönguna 
þurfum við hressingar og opnuim því nestismali. Óbrot- 
ið smurt brauð er nú á bragðið á við hvern herra- 
manna mat. Eftir snæðing fáum við aðra hressingu. 
ísíra Hálfdán hafði verið svo hugulsamur, að taka með 
sér bæði Grettlu og nokkrar kvæðabækur, og las nú fyrir 
okkur kafla um Drangeyjardvöl Grettis, kvæði um Glám 
eítir Grím Thomsen, Drangeyjaikvæði föður míns og sein- 
ast fékk hann Stefáni í ihendur kvæðabók hans til að 
lesa upp Hlugadrápu. Urðum við sannfærðari en áður 
um, hve kvæði það er mergjað ög vel ort, og yfirleitt nutum 
við lestursins þarna í eymni ágæta vel. Við lituðumst nú 
um í eynni. Hún er grösug vel—svo fá tún geta jafnast 
á við hana, og alt er töðugras. Mætti hér heyja um 200— 
300 hesta—en að það ferst fyrir, valda erfiðieikar við 
fiutning niður af eymni og til lands. Jónas læknir og 
Baldvin kaupmaður, sem leigt hafa grasnytjar eyjarinn- 
ar, létu í sumar heyja þar um hundrð hesta. Deir létu 
heybaggana renna niður fyrir bjargið á stremg, en út- 
búnaðurinn var erfiður og strengurinn vildi slitna. Ef 
heyþurkar eru slæmÍT, er dýrt að halda fólk úti í eynni. 
Eengju þeir lífstíðarábúð, mundu þeir byggja bæ úti í 
eynni og mundu þá anargir keppast um að fá að búa 
þar, á sumrin að minsta kosti. — Að eins er ilt um vatn 
i eynni. Það er einungis í einum hellisskúta, sem dá- 
lítið vatn seitlar úr berginu, svo að fylla má vatns- 
fötu á sólarhring, þeigar bezt lætur. — Eé getur lifað 
sjálfala alt árið úti í eynni, en þó hefir komið fyrir 
svo mikið fannkyngi, að það hefir fallið stöku vetur, ef 
ekki hefir náðst til þess í tírna. Maður dáist að öllu 
grasinu, og saknar þess, að enginn skuli búa í eynni. 
Væri þar vel í sveit komið laglegri riddaraborg. Og 
væru Skagfirðingar herskáir eða ættu í vök að verjast 
væri hér vígi gott til varnar óvinaflota, en sennilega 
þyrftu þeir- að styrkja standbergið með sternsteypu gegn 
hruni, eins og sagt er að Þjóðverjar hafi gert við Helgo- 
landskletta, sem þeir kríuðu út úr Englendingum. 

Við göngum fram á Hæringshlaup, iþar sem Hæringur 
flúði fram af undan Illuga. Engin furða, þó að brotn- 
aði 1 honum hvert bein, eins og sagan segir. 

Þar sem eyjan er hæst og þar sem útsýni er bezt um 
eyna og sjóinn í kring, þar eru rústir af kofa Grettis. 



44 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Utan við þær er stór steinn og eru í hann klappaðar 
tvser iholur eins og skessukatlar. Uar er sagt að Grettir 
hati safnað í rigningarvatni til drykkjar. Aðrir búslilut- 
ir hans eru ]>ar ekki lengur til minja. En í anda sjáuni 
við hetjuna sjúka og særða í rúuninu, með Illuga sér til 
hlífðar að baki, verjast oíurliðinu, sem þurtti að brjóta 
niður köfann til að ryðjast inn. Síðan hefir Grettisskýli 
legið i rústum. 

Við leggjumst í grasið o.g syrgjum yfir örlögum Grettis. 
Okkur verður litið út á sundið, þar sem hann svam 
yfir til að sækja eldinn. Það er talin vika sjávar, en 
straumur gengur inn milli eyjar og lands allþungur, 
sem gerir sundið lengra og örðugra. Sagan segir, að 
Grettir hafi reiknað það með, tekið stefnuna utar og 
látið strauminn hjálpa sér. Stefán skáld kvað vísu: 

Mörg var sagt að sigling glæst 
sjást frá Drangey mundi; 
en Grettis ber þó höfuð hæst 
úr hafi á Reykjasundi. 

En við erum þó svo bjartsýnir, að við teljum sjálf- 
sagt, að enn eigi eiftir að fæðast meðal vor jafnokar 
Grettis á sundi. Sundmaðurinn góði, Benidikt Waage 
í Reykjavík, hefir glætt þessar vonir hjó okkur. 

Við göngum um alla eyna og tekur það töluverðan 
tíma, því hún er stærri en hún sýnist. Yfirborðið alt 
uin tíu dagsláttur. Að því búnu förum við niður aftur, 
og veitist það ólíkt léttara en uppgangan. Á leiðinni 
niður verður maður varla var við altarið svo auðgengt 
er fram hjá því, þegar undan hallar. Við hvílum okkur 
á melgresistorfunmi og annari torfu, þar sem alt er 
þakið baldursbrá og skarfakáli. 

Eörin upp á Drangey er hressandi o.g skemtileg, nema 
þeim, sem hætt er við sundli og svima, en hætmlaust er 
uppgangan öllum, nerna þeim, sem eru bráðfeigir. Plest- 
ir hialda uppgönguna erfiðari en raun er á og stafar það 
semnilega af stærilæti sumra þeirra, sem upp hafa kom- 
ist, en eitthvað orðið smeykir á ieiðinni. 

Steingrímur Matthíasson. 


STEPHAN G. STEPHANSSSON. 

“Sumarið mun líða”, 
laufið dali prýða, 
syngja munu sólskríkjur 



ALMANAK 1918 


45 


í sælubústaS hlíba; 
fljúga munu álftirnar 
til fjallanna meb söng 
og bergmálshuldur hjala margt 
í hamra bæja þröng. 


“Sumarið mun líða’’— 
ljósar nætur bíða 
upp á heiði og út við haf 
unz árdag geislar skrýða; 
mildir skína munu þeir 
á mosa, lyng og strá, 
sem breiða angan, líf og lit 
leikstöð forna á. 

“Sumarið mun líða” — 
langt mun þess að bíða, 
að sonur týndur sjái blóm 
sinna bernskuhlíða. 

Jeg skal segja þröstum þeim, 
er þreyta saman óð, 
hve sorg hans þráir sáran 
sumargesta ljóð. 

“Sumarið mun líða”— 

Ljúfum fjötrum hlýða 
verður hver og vitja’ á ný 
vorsins laufa tíða. 

Eg skal tína blómstur blá 
og breiða’ á ránarsand 
fyrir þann, sem fjarri þráir 
fjalla og strauma land. 

HULDA. 


AÐ STEPHANS G. STEPHANSSONAR. 

Kvöldsólin hnígur í Kyrrahaf 
og Klettafjöll rósbjarma skreytir; 
eg styð mig við frónskan flækingsstaf 
um fagrar og ókunnar sveitir; 
svo kem eg að bæ og ber á dyr— 
á bjagaðri ensku ég heimamann spyr 
hver sé húsbóndi hér, 
þá hlær hann af undrun og svarar mér: 
Stephan G. Stephansson. 



46 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Svo þetta er land hans, og þetta bær, 
og þarna’ á hann búslóð sína’ alla; 
svo það er hér, sem hann hörpuna slær 
svo að heyrist til íslands fjalla. 

Hér býr hann þá, íslenzki útlaginn, 

sem var útlægur gjör fyrir hörpuslátt sinn, 

þennan andvöku óð, 

sem að ókyrði’ og vakti hans sofandi þjóð. 


Hér vil eg gista—og heimamann bið 
til húsbóndans kveðju að bera 
frá vegmóðum íslending anddyr hans við, 
sem óski að fá að vera. 

Og sveinninn fer inn að segja það,— 
svo kemur maður einn út á hlað, 
mundar hendina’ á mér, 
mælir djarflega : N efndur eg er 
Stephan G. Stephansosn. 

Eg stari á hann—undrast þá Islands synd 
að eiga ’ann í fjarlægu ríki. 

“Hann er eins og hreystinnar heilaga mynd” 
væri’ hún höggvin í útlaga líki. 

Tír hendi hans streymir styrkur og þor, 
stálvilji, framsókn, íslenzkt vor. 

Fátt er fatnaði hans, 
fjölskyldumannsins og landnemans. 

Eg heyrði til íslands þinn hjartaslátt, 
um húmdimmar andvökunætur, 
og veit hve oft sá á erfitt og bágt, 
sem í útlegð af heimþrá grætur. 

Eg þekki þig, hetja, þinn andvökuóð, 
þitt íslendingshjarta, þitt norræna blóð, 
þína ættjarðar ást, 

sem í útlegð var dæmd til að lifa—og þjást. 

Eg þekki þig, hetja, þau skot, er þú skauzt, 
það skotvopn er tókstu í hendur, 
þegar þú sjálfur blæðandi brauzt 
á bak aftur þína fjendur. 

Svo græddir þú þeirra svöðusár 

með söngvum—nú brosa þeir gegn um tár, 

til hins syngjandi svans, 

til sigrandi mannúðarpostulans. 



ALMANAK 1918 


47 


Og ef til vill var eg einn af þeim, 
sem fékk áverka af þér fyrir löngu, 
og gróinn af sárum sseki þig heim, 
soltinn og þreyttur af göngu. 

Eg er kominn til þín yfir Klettafjöll, 
yfir koldimmar sprungur og vatnaföll, 
til aö þakka þér 
þrekvirkið, sem þú vanst á mér. 


Hann býður mér inn í baeinn sinn, 
og brosandi spyr hann mig frétta 
heiman af islandi, útlaginn, 
meS ánægju segi’ eg þaö rétta: 

AÖ ísland þakki hans andvökuljóð, 

því þau örvi og kæti’ hina vaknandi þjóö, 

þrái aö hafa hann 

viö hjarta sitt skáldiö og útlagann 

Stephan G. Stephansson. 

DAYÍÐ STEFÁNSSON frá Fagraskógi. 


MINNI 

STEPHANS G. STEPHANSSONAR, skálds. 
fsafiröi, 30. ágúst 1917. 

Vinir mínir hér í bæ hafa leyft mér að bjóða hingað 
velkominn heiðursgestinn, Stephan G. Stephansson, 
skáld, af því að eg mun vera eini rmaður hér, sem hefi 
kynst honum vestan hafs, og mér er þetta bæði ljúift og 
skylt, vegna þeirrar vináttu, sem verið hefir, og er, okkar 
í milli. 

Kvæði þesisa skálds eru mönnum kunn og um þau 
hefir margt gott verið ritað. Á hinn bóginn eru flestir 
ókunnir æfiatriðum hans með öllu, því að “um þau finm- 
ur enginn einn einasta staf”,—eins og Þorsteinn Erlings- 
son kvað, — raunar um alt annað. 

Þó að fjarri fari, að eg þekki æviatriði skáldsis sem 
skyldi, vil eg drepa á fá ein til skýringar því, sem eg þarf 
að segja síðar. 

Stephan G. Stephansson er fæddur í Skagafirði og 
ólst þar upp með foreldrum sínum, á þrem jörðum, fram 
yfir fermingaialdur, en fluttist þá austur að Mjóadal í 
Bárðardal í Þingeyjarsýslu og var þar 4 ár. En á tvítug- 
asta árinu fór hann vestur um ihaf og hefir dvalist þar 
síðara, samfleytt í 44 ár. Þar hefir hann þrívegis numið 
lönd, tvívegis á sléttunum, en -síðast í Alberta-fylki, vest- 



48 


ÓLAFim S. THORGEIRSSON 


ur undir Klettafjöilum, jjar sem liann býr nú búi sínu. 

i'áir vita líkiega hvaö á daga bans hefir drifiö á 
bessum árum, nenna hvaö geta má sér til um ýmisiegt af 
kvæðum hans, fjví að, bó að hann yrki ekki að jafnaði 
um sjálfan sig, Jjá er jjaö hverju orði sannara, sem Dr. 
(iuðmundur if'innbogason sagði nýlega í ræðu, að hið 
bczta, sem Stephan hefir ort um aðra, jjað má með mest- 
um sanni segja uim sjálfan hann. 

Það má meta kosti manna og manngildi margvisiega, 
en jjegar við ísiendingar hugsum til beirra landa okkar, 
sem búa utaniands, pá metum við Jpá fyrst og fremsc 
eftir ijví, hvaða hugarfar ijeir bera tii ættjarðar sinnar. 
Kn pá verða rnenn um leið að gæta að tvennu: 

iívaö fósturjörðin hefir fyrir i>á gjört, og 
hvernig jjeir stóðu að vígi til bess að sýna henni 
ræktarsemi sína. 

i>að er sannast að segja, að margur maðurinn rnundi 
ekki telja sig í mikiili bíikklætiseskuld við ísland, bó að 
hanin hefði notið Jjevss hér sem Stephan naut á yngri 
árum.Hann ólst upp við fátækc, eins og bá var títc, og 
aldrei steig hann hér fæti i skóla, — hann hefir aldrei í 
skóla komið. Eg heyrði einn mann spyrja hann, hvort 
hann hefði nokkuð ferðast um ísland, áður en hann fór 
vestur. Ekki sagði hanm að baö hefði verið, nema jjegar 
hann fluttist búferluan úr Skap’afirði til Dingeyjarsýslu. 
Innanlands-ferðir voru bá fátíðari en nú; engar voru 
strandferðirnar og enginn vegarspottinn af rnanna vöid- 
um.—“Nei, eg ferðaðist aldrei neitt,” sagði Stephan. “Eg 
var aldrei nema smali,” bætti hann svo við, mjög hýrlega 
og hlýlega. 

En nú kunna menn að hugsa, að honum hafi opnast 
nýir og betri vegir vestan hafs, og gefist hvíld og næði 
til ritstarfa, en bví fór bó fjarri, 

—“og honum varð seinivirkt að sópa upp auð, 

og svitaverk árlangt ið daglega brauð”, 

eins og hann lýsir skemtilega í bessari vísu, sem margir 
kunna: 

“Lengi var eg læknir minn, 
lögfræðinigur, prestur, 
smiður, kongur, kennarinn, 
kerra, plógur, hestur.” 

Af bessu geta menn ráðið, að Stephan skorti öll hin ytri 
skilyrði, að bví er virðist, til að bera,—eða geta borið— 
ísland sérstaklega fyrir brjósti. 



ALMANAK 1918 


49 


En !>eg-ar þessi umkomulausi unglingur var að kve'ðja 
iand sitt. jiá fanst honum hó, sem hann færi ekki alls- 
laus, ]>vf að hann hafði ósýnilegan heimanmund, eins og 
hann segir í vísunni: 

“Móðir ]>ín átti,—ör í lund,— 
auð fyrir börndn varla, 

en hún gaf þér í heiman-mund 
hörpuna sína alla." 

Og á hessa hörpu lék hann, meöan aörir sváfu; h&ss 
vegna heita kvæðin hans Andvökur. 

Og hann var ekki kominn alla leið vestur um haf, 
hegar hann tók að yrk.ia hlýlega til íslands, og svo má 
að orði kveða. að síðan hafi kvæði hans til hessa lands 
vaxið að hlýleik og farið stækkandi, og mörgum er hað 
óskiljanlegt, hvernig hann gat aflað sér heirra hóka 
vestan hafs, sem til hess hurfti að geta ort öll hin sögu- 
iegu kvæði, sem hann hefir gert. En eg vissi hað ekki 
fyr en í sumar, að hann hefir til mjög skamms tfma átt 
lítið af íslenzkum hókum. en áður en hann fór að heim- 
an — á smala-árunum - - hafði hann lesið hverja há hók, 
sem hann náði í, og hann bjó að beim les f ri alt af síðan. 

T>etta eru, eins og hið sjáið. dálítið önnur kjör, en 
skáldin okkar sætta sig við nú á tfmum! 

En úr hörnu hessa smaladrengs hafa heyrst hau ljóð, 
sem borist hafa til allra fslendinga. — 

Eg man, að mér hefir tvfvegis á æfinni, meðan eg var 
vestan hafs, eins og hirzt eða vitrast fsland í óviðjafnan- 
lega fagurri mynd. f annað skiftið var eg staddur á fjöl- 
mennu samkvæmi í Winnipeg, og há heyrði eg í fyrsta 
skifti farið með kvæðið: 

“Þött hú lanigförull legðir 
sérhvert land undir fót”. 

Það var séra Eriðrik Bergmann, sem las hað. og hann 
las hað vel. Mér er ekki unt að lýsa heim áhrifum rétti- 
lega, sem eg varð há fyrir. hví að bau komu svo skyndi- 
lega og óvænt. fsland reis harna alt í einu eins og upp 
i'xr “siéttunni endalausu”. Og oft hafði hað verið fagurt, 
en aldrei eins og há. begar hað hihi uppi í allri sinni 
dýrð. vafið einhverjum undrahjarma, hetta íslenzka 
óskaland:— 

“Að eins hlómgróin hjörgin, 
sérhver bald-jökull hlýr.” 

Eg man. hvað mig langaði há til íslandis, en bó fanst mér 
miklu skyldara og maklegra, að sá maður fengi aftur að 



50 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


sjá ættland sitt, sem jtetta hafði ort, og þaS hefir síðan 
verið ein mín innilegasta ósk, að Stephani mætti auðn- 
ast að koma heim, — og nú er l>að orðið, þetta, sem þá 
var að eins veik von. 

Eg er hverjum manni þakklátur, sem að því hefir 
stutt, og &g er sannfærður um, að það verður alla daga 
talið þessari kynslóð til innar mestu sæmdar, að hann 
var seiddur heim. — 

JÞö að ættjarðarkvæði Stephans sé fögur, þá er ekki 
minna um það vert', hver hugur hefir jafnan íýlgt máli 
í öllum þeim kvæðum. Eg skal nefna eitt dæmi því til 
sönnunar, að hann hefir ekki látið staðar netma við orðin 
ein. — Þegar farið var að selja hlutahréf Eimskipafélags- 
ins, þá tók Stephan sig upp frá heimili sínu og hitti 
hvern íslending í síhu þygðarlagi, til að fá þá í félagið, 
og varð vel ágengt. Mér er ánægja að geta sagt frá þessu 
opinberlega, og það því fremur, sem þetta félag hefir 
nú flutt skáldið heim hingað og heitið honum heim- 
flutningi sem gesti sínum. 


Það eru margir strengir á hörpu Stephans G. Steph- 
anssonar, og hann befir ort um ótrúlega margt, eins og 
hann teíji sér “ekkert mannlegt óviðkomandi”; en eg 
ætla ekki að hreyfa nema þenna eina streng, strenginn. 
sem ísland á. Hér eru margir ræðumenn, sem eg treysti 
til að taka þar við, sem eg hætti.*). En íslenzki þjóðern- 
isstrengurinn er það, sem dýpstur er og hljómmestur 
allra, þó að vel sé um hina: hann er sá strengurinn, serm 
seinast slitnar. 

En það, sem fær öllum kvæðum Stephans sameigin- 
iegt gildi, er það, að bak við þau stendur hann alt af 
sjálfur, heill og óskiftur, því að 

“orð þitt hvert. í heitstrenging og ljóði, 
var hreina-gull ” 

Og þetta hafa allir fundið og óbeinlfnis látið f Ijós 
við Stephan. með því að furða sig, að hann skuli ekki 
vera miklu stærri vexti en hann er! Yið höfum öil fundið 
á hverju kvæði hans, að það hafði s t ó r maður kveðið, 
en okkur yfirsást í því, að stærð Step'hans lá fyrst og 
fremst í sálinni, en ekki að sama skapi í líkamsvexti, og 


*) Yeizlugestir urðu svo vel við þessari áskorun, að 
eigi voru færri en 20 ræður fluttar. 



ALMANAK 1918 


51 


okkur hafði ekki hug'kvæmst, að á honum sannaðist 
]>að, sem skáldið kvað: 

“Vöxtur og aflið víða fer, 
vitið ])ó fyrir öllu er.” 


Mig langar að lokum til ]>ess að minnast á eitt atriði, 
þó að eg hafi áður um það talað á öðrum stað og í öðru 
samþandi. 

Stephan G. Stephansson hefir ort um nokkra forn- 
menn, sem uppi voru á Vestfjörðum, þar á meðal um 
Þormóð Kolþrúnarskáld. Hann yrkir um fall Þormóðs 
á Stiklastöðum, en þeim athurði er svo afburða vel lýst 
í fornum fræðum, að eg hafði, satt að sagja, ekki húist 
við, að það væri á nokkurs manns færi, að yrkja svo um 
þann atburð, að þá væri betur ort en óort. En í kvæði 
sínu finst mér Stephani hafi tekist að varpa nýju ljósi 
yfir gamlan sannleika. 

Eg get ekki stilt mig um að fara með lítinn kafla úr 
kvæðinu, og er þá fyrst samanhurður skáldsins á her- 
mönnum Ólafe helga og Þormóði inum íslenzka, Kol- 
brúnarskáldi. 

Kongsmönnum óaði við að leggja til orustu, og töldu 
sér svo vísan hana, að 

“mörgum fanst máttur sinn smækka 
og moldin í gröf sinni hækka”, 

en um Þormóð segir hann þetta: 

“f varðmanna-hringnum sat Þormóður þar, 
en þögull — í vökunni heimia 
á fslenzkum stöðvum. f værðinni var 
nú vísur og Kolbrún að dreyma. 

Við Ihana sín kærustu kvæði 
hann kendi og siysin sín bæði.” 

Og kvæðislok eru þessi: 

“En það ihafa í útlöndum fslenzkir menn 
af afdrifum Þormóðs að segja 
og staddir í mannraun, þeir minnast þess enn—: 
ITm meiðslin sín kunni ’ann að þegja, 
að örina úr undinni dró hann 
og orti, og brosandi dó hann.” 

Eg skil ekki í, að menn geti lesið vísur þessar án þess 
að fyllast talsverðum þjóðarmetnaði og þðkk til þess 



52 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


manns, sem svo skörulega hefir 'haldiS á loft hreysti og 
drengskap hessa ágæta, vestfirzka kappa. 

Og svo bið eg ykkur að hugleiða há heimþrá og ætt- 
jarðarást, sem lýsir sér í hvf, að skáldið hugsar sér að 
Þormóður híði harna hana síns í hermannahópnum, en 
hafi hó verið 

“Þögutl í vökunni heima á íslenzkum stöðvum”. 

Og hverjar voru hessar “íslenzku stöðvar”, sem Þormóð- 
ur dvaldist á, hessar “fslenzku stöðvar,” sem skáldið sá 
vestan frá Klettafjöllum? 

Það Skal eg segja ykkur: Við sjáum h*r héðan, sjá- 
um hær frá ísafirði. Það var Arnárdalurinni ihérna úti 
á nesinu, har v sem Þormóður sá Þorhjörgu Kolhrún fyrst 
og síða»st, har sem ihann orti Kolhrúnarvísur sínar. 

Og hað fær mér mikillar gleði, að hú, Stephan G. 
Stephansson, fær nú að líta hessar “íslenzku stöðvar” 
eiginaugum. Og hó að við eigum nú að skiljast, og hú 
eigir aftur að ihverfa f mikinn fjarska, há veit eg að hugur 
hinn muni hér eftir sem hingað til leita sér hvíldar á 
íslandi, og eg vil vona, að hér megi há verða ánægja í 
að dveljast á heim sömu stöðvum, sem hú hafðir séð 
Þormóð á, hessum stöðvum, sem hú hefir nú sjálfur séð. 

Og eitt er enn! 

Enginn hefir séð ísland, nema hann hafi séð fmnn 
landsfjórðung, sem fóstraði Jón Sigurðsson. Allra sízt 
mættir hú, skáld, fara hess á mis, svo ágætlega sem hú 
ortir um hann mann á aidarafmæii hans. 

Að svo mæltu hakka eg hér fyrir komuna og hýð h>K 
veikominn. 

Yertu velkominn á æskustöðvar Þormóðs Kolhrúnar- 
skálds. 

Vertu velkominn í ríki Jóns Sigurðssonar. 

Yertu velkominn til tsafjarðar. 

• Baldur Sveinsson.. 


TIL STEPHANS G. STEPHANSSONAR 
Á samkomu Borgfirðinga 19. ágúst 1917. 

I. 

Hvar er Egill? Hvar er Snorri? 

Hver á atS tóna Bras:a-sn.iall 
— sem að kvetSiu varpi vorri 
vestur undir Klettafjall 





Ipli 


Skrifföng smí'&u'S af Stefáni Eiríkssyni í Reykjavík. , Fótur, pennaskaft og reglustika úr íbenholt, askarnir 
úr íslenzku birki og pappírshnífur úr hvalbeini með gullskildi ágreiptum : 

Stephán G . Stephánsson, frá Skagjirhingum 1917 













ALMANAK 1918 


— sem um breitSa Atlants-ála 
ort5sins leggi festarbönd, 
er til góöra giftumála 
gefa stutíning anda’ og hönd? 


Heygður Egill! höggvinn Snorri! 
Hljótt er um gamla BorgarfjörtS. 

— Þó er eins og vinsemd vorri 
vaxi orka’ í þakkargjörtS, 
þar sem autinan öörum þrætSi 
óraveginn hefir stytt: 

“Stephan skáld” metS krapta-kvætSi 
kvaddi heim á ættland sitt. 


— Ættarband og ljótialína 
lengi býr aö traustri gertS, 
hvernig svo sem hvetja og brýna 
hvefsinornir bana sverö; 

saman langa leitS og tíma 
leynibindur r æ k t og v i t 

— eiginlega á þann síma 
engin verka sambandsslit: 

Ekki sótti SvartidautSi 
sigur inn á snildar lönd; 
yfir máls og manndóms autíi 
máttug ríkti lífsins hönd; 
gegn um róstur RautSadautSa 
raddir lista hljóma enn 
rísa’ úr ösku alda nautSa 
ortSsnildar- og speki-menn. 


n. 


Spaki vísi Vestan-gestur 
velkominn í Borgarfjör'ð! 
Braga-hirtSar höfuðprestur, 
heill og sæll á mótiurjörtS! 
Njóttu sýnar fjartSa’ og fjalla! 
Findu angan dalablóms! 
Heyrðu fólksins hörpur gjalla 
— hljóma strengi dýpsta óms! 


— Þér varti knappur heimahaginn ; 
hugurinn þráði meira rúm. 

’Ú’t í frelsið, fram í daginn, 



ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


firrast svefnsins rökkur-húm 

— þaö er allra mikilmenna 
mark og stefna síöast, fyrst 

— þeir, sem andans krapta kenna, 
kunna illa þröngri vist.— 

Feðramálsins kraptar-kjarna 
kaustu’ í fararefni þín 

— erföagimstein íslands barna 
ár og síö er fagurt skín—; 

Jjetta aldna aöalsmerki 
örugglega hátt þú ber 

yfir þínu víngarös-verki, 
viröing svo aö fylgi þér. 

— Þú hefir helgaö hugsjón þinni 
hjartaslög og andartök, 

merkt og gefiö mannúöinni 
margbreytt starf og skilnings rök 
beint aó kreddu-kenningunni 
kyngi-spjótum ríms og máls, 
sviknum merg í menningunni 
máttarsveröi andans stáls. 

Léttaflug á leigöum fjöörum 
löngun þinni gagnstætt var, 
eöa koma’ í kufl af öörum 
klæddur fram til glímunnar; 
ekki falsað tízku tildur 
týgjum á þig komitS fékk 

— því eins frjáls og gótiur’ og gildur 
geturöu mætt á ætira bekk.— 

Þú hefir hækkaö bekki Brara 
breitt þín klætSi’ á gutSsins sess, 

— jafnvel nótt sem nýta daga 
notatS vel til starfa þess—, 
elda kveikt á altarinu, 

ylaö kringum fótskör hans, 
rat5atS um hann reykelsinu, 
reifatS honum sæmdar-krans. 

Þér hefir frjóa f ó s t u r landið 
fjölbreytni í gjöfum veitt, 
tvinnatS um þig trygt5abanditS, 
taugar þínar stælt og þreytt; 



ALMANAK 1918 


55 


Þó aó sértu’ aí h ö n d u m háöur 
hagsmunanna stöövum þeim: 
allur “söngsins” segulþráður 
sýnist vera tengdur h e i m : 


Þar sem f y r s t a ljósitS Ijómar, 
lyptist brjóstiö, táriö skín 

— þar fá hugans helgidómar 
heildarblæ á gullin sín, 

þaö sem andans orku hvetur 
optast veröur þangaö sótt 

— enginn kvistur grænkaö getur 
gefi' ei rótin sprettu-þrótt. 


Frjáls og starfsöm vorsins vaka 
veriö hefir skóli þinn 

— sem aö lætur bresta’ og braka 
bönd um lækjarfarveginn . 

— sem að lætur saman taka 
sólskinið og gróðurinn. 

— sem að lætur svani kvaka 
sætast upp við jökulinn. 

Sjáðu fjalla-faðminn sterka, 
fjóludal og birkihlíð, 
sem að geymir marga merka 
minningu frá hverri tíð : 

Þó að sjálfsagt fækki fundir, 
fjarlægð á þig leggi band 

— allar þínar æfistundir 
áttu þetta f ö ð u r land. 


Sjáðu fólkið ungt og aldið 
innilega fagna þér 

— þar í liggur þakkar-gjaldið, 
þegar fundum saman ber—: 
Þó að fölni fjóla' í haga, 
frjósi vötn og komi él 

— alla þína æfidaga 
áttu þetta b r æ ðr a þ e 1. 


Sittu heill að sumbli Braga, 
sæmdur náðargjöfum hans, 
marga, langa, ljósa daga 
— lengur en endast bænir manns. 
Margan Draupni dýrra kvæða 



56 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


drag'ðu’ á Ijó'ða perlu-band. 

— Allra sannra ann þér gæða 
Egilsbygð og Snorraland. 

Halldór Helgason. 


Símskeyti frá ísafirði. 

3. september 1917. 

Stephan G. Stephansson, 

Reykjavík. 

Skáld! Allir hafa séð þig yngjast á þessu 
sumri, en veiztu að ættjörðin hefir kyrsett þig til 
þessa dags, til þess að gleðja þig þeirn bragar- 
launum, sem hún hefir éngum geymt til efri ára 
nema þér? í dag færir hún þér tvítugasta at 
mæli! * 

Baldur Sveinsson og fjölskylda. 


KVEÐJA TTL 

STEPHANS G. STEPHANSSONAR. 

Stephan G. Stephaneson heldur að heiman hcim á 
leið á næstu daga. 

Vinir og lesendur ljóða hans hafa nú séð hann, kynst 
honum í návistinni. 

Við kunnum áður að nokkru skapi hans og skoð- 
unum, kunnum skyn á skáldeðli hans og anda eins 
og við vissum deili á löngu liðnu skáldi, er við höfðum 
aidrei séð né heyrt, en höfðum lesið nokkuð eftir. Prum- 
leikur og ótvíræð skáldgáfa virtist okkur aftur koma 
skýrara í ljós ihjá honum en; hjá mörgnm þjóðskáldum 
vorra, og okkur furðaði á, ef hún gat dulist mentuðum 
ijóðvinum, svo skærum leiftrum sem brá fyrir í skáld- 
skap hans. I>ar var gnótt Ijómandi líkinga, er í geymd- 
ust þróttmiklar hugsanir, sannfróðleikur og bersögli um 
mannlegt 3íf og mannTegt eðli. Elestum lifandi Ijóðskáld- 
um vorra er hann myndfrjórri og myndvísari, en í því 


*) Hér er átt vit5 at5 Stephan var 19 ára, þegar hann flutt- 
ist burt, en nú var hann heima tuttugasta afmœlisdaginn sinn. 



ALMANAK 1918 


57 


mun skáldgáfa auðkendust. 1 myndvísi minnir hann á 
elzta þjóðskáld vort, Egil Skallagrímsson. Mun það sann- 
ast sagt um ihann, að ihann sé meira skáld en listamaður, 
enn meiri andans inaður en skáld. Og við undruðumst 
íslenzku hans, hve gagnauðugur hanin var að orðum og 
orðvís, jjó að hann flyttist tvítugur af landi brott og 
hefði síðan d valist alla æfi í annari heimisálfu. Auðvitað 
miátti sjá útlegðar-mei'ki á stöku orðmyndum, en það var 
furðu sjaldan. Og við dáðumst enn ineira að honum, er 
við vissum, að hann var bóndi, sjálflærður og sjálfhafinn 
(selfmade), er æ yrði að vinna erfiðisvinnu. — Sýnt var, 
að vel hafði hann varið tómstundum sínum. Kvæði 
hans báru bess vitni, að hann var bæði víðlesinn og víð- 
liugsaður. Þetta vissum við um hann og rneira ekki. 
Æfisögu hans kunnum við sama sem ekket, höfðum ekk- 
ert getað lesið um líf hans og stríð, vissum ekkert um, 
hvaða skáld og bækur höfðu snortið hann fastast, nema 
livað auðiséð var, að felenzkar sagnir og sögur voru hon- 
um ótæmandi brunnur ýrkisefna og hugmynda. I>ar var 
spegill er hana sýndi í skoðanir sínar og mannlífið, eins 
og hann kendi þess. Og við kunnum engar sögur af hon- 
um sem ýmsum skáldum okkar lífs og liðnum. 

Og nú 'hefir gerst það æfintýri, að hann heimsótti 
okkur. Honum var boðið heim, sem kunnugt er. Hér 
hefir honuin verið ger mikil sæmd, haldin virðuleg sam- 
sæti, gerður heiðursfélagi Bókmentafélagsins, og alþingi 
hefir sæmt hann heiðursgjöf. Með þessu er honum skip- 
að á bekk með mestu merkis- og verðleikamönnum þjóðar 
vorrar. Á slíkum dómi bera dómendur ábyrgð fyrir dóm- 
greindri framtíð, sem einatt breytir þeim. En eg óttast 
ekki, að þessi dómur samtíðar skáldsins um hann verði 
úr gildi numinn, hversu sem hann verður krufinn og 
kviðristur. Og æ er það fagnaðarefni, er góðgerðamönn- 
um þjóðanna eru fluttar maklegar þakkir, áður en þeir 
eru lagðir á líkfjalirnar. 

Hann hefir í sumar ferðast víða um land, séð rneira 
af því og kynst fleirum landsbúa, en við flestir gerum, er 
ölum hér aldur okkar, að kalla, alla æfi. Og hann hefir 
þúað alla, konur og karla, æðri og óæðri. Og alstaðar 
hefir honum verið tekið tveim höndum. Hann hefir líka 
skygnst dýpra í íslenzkan anda en flestir heimdragi, 
frjóvgast meira af honum Og um land alt voru menn 
honum að nokkru kunnugir, þó að þeir hefðu aldrei séð 
hann né heyrt, ef tij vill kunnugri honum en mörgum 
sveitungum sínum. Og þeim þótti vænt um hann fyrir 
göfgar nautnir, er hann veitti þeim, og að hann hafði 
klætt búningi óðs og stuðla sitthvað, er bærðist í hugum 
þeirra sjálfra. 



OLAFUR S. THORGEIRSSON 


58 


\ 


Og hann hefir yngst á heimferð sinni, sem hann vott- 
ar í kvæði því, er birtist í “ísafold” í dag: 

"Hverf bú heim! Og bú munt aftur yngjast 

orku, er lyftir hverri fjöður hátt.” 

8ést þetfca og ljóslega á kvæðum, er liann hefir ort 
hér 'heima í sumar. Þau eru iiprari, léttari og varmaii 
en kvæði, er eg hefi séð eftir hann á stangli, síðan “And- 
vökur” komu út. Einkum hefir hann ort stórfagurc 
kvæði uni Geysi og um æskusveit síria Skagafjörð. bá er 
eg les ljóð hans um fjörðinn hans fagra, finst mér sem 
andi framliðins man.ns, er dáinn er fyrir hálfri eða heilli 
öld, líði í sumarblæ yfir æskuscöðvar sínar og sveit, 
minnist bjartra bernskustunda í mel og mó, og manna, er 
gerðu vel til bans, komi á kirkjustaðinn, í>ar sem hann 
var femidur, i'ifji þai' upp atvik og leika frá Jreim tímum 
og virði fyrir sér niðja sanitíðai'manna sinna og sveit- 
unga. Eáir gestir hafa goldið faguilegar beina en 'hann 
nreð kvæðuan sínum. 

Og sama var að kynnast honum. Sumir rithöfundar 
barma sér yíir því, að þeim hafi brugðist vonir sínar, er 
þeir kyntust einhverjum frægum inanni, er þeir dáðust 
að.—svo hefir ekki farið fyrir okkur hér aus.an hafs, er 
komist ihöfum í kunningsskap við skáldið. Við höfum 
óvíða komið að tómum kofunum hjá honum. >Svo margt 
hefir hann lesið, bekið eftir og hugsað um. Steinhissa 
iiefi eg oft orðið á, hve þaulkunnugur liann er hér heima. 
Átthagar okkar Stephans eru gnannsveitir, svo að og 
þekki nokkuð af raun eða afspurn ýinsa, er hann þekti 
hér heima í æsku og ílestir eru nú dánir. Og allra mest 
hefir mig furðað á, ihve gerla hann, rnaður búsetiur úti 
í yzta vestri, hefir vitað um hagi þeirra, raunir og breyt- 
ingar á skapfyndi þeirra síðan hann fór. Það er eins og 
lirafnar Óðins hafi flogið fyrir hann austur yfir hafið 
mikla, hafi njósnað fyrir hann um srnátt og stórt og sagt 
honum gerla, hvers þeir urðu vísari, er þeir komu úr 
Austurvegi og hann síðan numið öll tíðindin. Hann 
hefir æ verið okkur hinn mesti aufúsugestui', viðræður 
hans skemtilegar og fróðlegar, viðmót hans alúðlegt og 
fas hans viðfeldið, laust við alt yfirlæti og tildur. Hann 
virðist nú mesti rósemdarmaður í skapi, líkist að því 
leyti öðru íslenzku skáldi, frægu á sinni tíð, Sighvati 
Þórðarsyni. Hann ver skoðanir sínar með stillingu og 
festu, en þýtur ekki upp, þó að honum sé andmælt, sem 
dæmin gerast um sum skáld. 

-1 eftirmælum og æfisögum nafnkunnra manna er 

það einatt kallað merki manngildis þeirra, er þeir hafa 



ALMANAK 1918 


59 


hafist úr fátækt til vakla og veraldartignar. í>ar er hó 
vömmerki, er mjög má vara sig á. Stundum var þaö fá- 
vísi einhvers valds, stjórnar eða þjóðar eða, ef til vili, ó- 
drenigskapur sjálfra þeirra, er þeir máttu l>akka ríki sitt 
og upphefð. Stærra er hitt áreiðanlega, að hljóta slíkan 
veg og frama, sem Stephani G. Stephansisyni hefir hlotn- 
ast, og haía samt aldrei lotið né kropið neinu valdi, 
hvorki lýð né landshöfðingjum. Og þó er slíkt skuggi 
einni, svipur, ekki maðurinn sjálfur, né veik hans, er mest 
ér um vert, Stærst er, að hafa orðið svo raunspakur 
andans maður, sem hann, máttugur í orði og óði, og hafa 
þó orðið að stríða við óm.egð og erfiðan efnáhag alla æfi. 

Kæri Stephan G. Stephansson! Margir eru þeir, sem 
þakka þér heimsókn og hlýja viðkynndng. Seint mun 
kunningjum þínum fyrnast skírskorið andlit þitt, rákir 
þess og dræt ir. Og af aihuga óska þeir þér góðar heim- 
farar og heimkonm. Og ]>að er ekkert skjall né skvald- 
ur, að margur hugur mun fljúga til þín héðan af landi, 
þó að órahöf og fjarlægðir skilji þig frá fósturjörð, frænid- 
um og vinum. 


Siguröur Guðmundsson. 




SAFN 

til Landnámssögu íslendinga 
í Vesturheimi. 


VATNABY GÐIR. 

Eítir FRIDRIK GUDMUNDSSON. 


(Framhald). 

ÁSur en eg tel fram landnema þá, sem þessa árs 
kafli hefir meðferSis, þykir mér vel vicSeigandi a<S 
gefa viðauka upplýsingar um tvo af landnemum þeim, 
sem getið var næstl. ár. 

Tómas Paulson. —Þegar eg næstlðið ár mintist 
þeirra hjóna, Tómasar og Þórunnar, þá hafði falli'S 
úr sögu minni að geta um börn þeirra, sem þó engan 
veginn mátti fyrir koma, þar sem sonur þeirra var 
einn af landnemum bygðarinnar. Börn þeirra hjóna 
voru fjögur, sem hér segir: Jóhannes Þórður Paulson, 
kom hér með foreldrum sínum árið 1898. Giftist 
hann hér í sveit Klöru dóttur Lars Hogan (sjá Alma- 
nak 1917). Þau hjón eignuðust eina dóttur, Þórunni 
Margréti. Jóhannes nam s.v. /4 af 22-31-13. Seinna 
seldi hann þaS og fluttist í bæinn Leslie, bygSi þar 






ALMANAK 1918 


61 


lyfjabúS og síSan akuryrkjuverkfaerabúS og rak verk- 
færasölu í félagi viS föSur sinn þar til hann dó, 29. 
okt. 1910. Jóhannes heitinn varS fyrstur manna í 
þessari bygS til þess aS innleiSa hér Goodtemplara- 
Regluna; skrifaÖist hann á vi<S stórstúkuna í Winni- 
peg og fékk því til vegar komiS, aS stofnuS var stúka 
í Leslie, sem nefnd var “Stígandi”. Var stúka sú vel 
og gagnlega starfandi meSan hans naut viS.—Jóhann- 
es var vel gefinn, félagslyndur maSur og drengur góS- 
ur. — Hin önnur börn þeirra Tómasar og Þórunnar 
voru þrjár dætur, sem hétu: GuSrún Rósa, GuSný og 
Rósa GuSný, og dóu þær allar ungar. 

GuSbrandur Narfason. — í landnámssöguþætti 
mínum næstliSiS ár, er mynd af þessum manni ásamt 
konu hans og þeirra lauslega getiS sem þeirra manna, 
er litla sögu eiga í bygSinni. En nú fyrir nákvæmari 
og lengri samvinnu viS nágranna þessara hjóna hefi eg 
orSiS þess var, aS frásögn mín fyrra ár viSurkennir 
ekki fullkomlega mannkosta yfirburSi hinna látnu 
heiSurshjóna, og þykir mér fyrir því. Endurminning- 
in um þessi hjón er sem helgur dómur í öllu nágrenn- 
inu, og þaS er sem alt óþvingaS samtal hætti um stund, 
þegar nöfn þeirra eru nefnd. Báru allir, sem þeim 
kyntust, fullkomiS traust og virSingu fyrir þeim. — 
Einn mikilhæfur samvinnumaöur GuSbrandar heitins 
sagSi viS mig: “Hann var maSur áreiSanlegur í orSi 
og verki, og aldrei heyrSi eg hann tala ljótt orS, jafn- 
vel þegar mál hans var ákveSnast. ” — Svo hefi eg og 
lengiS upplýsingar um, aS Narfi Halldórsson, faSir 
GuSbrandar, fluttist meS syni sínum frá Þingvalla- 
nýlendu og tók hér land meS öSrum rétti, N.E. /4 af 
10-32-1 1. En hans mun rækilega getiS í landnáms- 
sögu úr Þingvallanýlendu, og því sleppi eg aS geta 
hans frekar. 



62 


ÓLA7TJR S. THORGEIRSSON 


GuSmundur Elías GuíSmundsson.— Hann er sonur 
GuSmundar bónda á Seljatungu í Gaulverjabæjar- 
hreppi í Árnessýslu, Vigfússonar bónda á Lambhús- 



koti í Biskupstungum. MóSir GucSmundar hét Elísa- 
bet Jónsdóttir bónda á Þrándarholti í Gnúpverjahreppi 
í Árnessýslu. Kona GucSmundar er GuSrún Stein- 
grímsdóttir bónda á Kópareykjum í Reykholtsdal í 
BorgarfjarSarsýslu Grímssonar bónda á Grímsstöðum 
í Reykholtsdal. Kona Gríms var Guðrún Þórðardótt- 
ir prests aS Lundi. Móðir Guðrúnar konu Guðmund- 
ar er GuSrún Jónsdóttir bónda á KjalvararstöSum.— 
ÁriS 1900 flutti GuSmundur Elías til Ameríku. Sett- 
ist hann aS í NorSur-Dakota og var þar tvö ár; fluttist 
þaSan til Winnipegosis, og bjó þar önnur tvö ár. I 
þessa bygS fluttust þau hjón áriS 1904 og námu n.v. 
/4 af 30-31-1 1. — Börn þeirar eru tíu á lífi. Tvö af 
þeim eru heima á íslandi: GuSmundur og Sigrún; 
hin önnur börn þeirra eru: Matthías (sjálfboSaliSi í 



ÁLMANAK 1918 


63 


CanadaKemum), Henrietta Elísabet, Valtýr, Guðrún 
Dagmar Kristín Ester, Agnes Isafold, Steinrún Jóna og 
Þórhallur Garðar. — Þegar GuSmundur flutti sig frá 
Winnipegosis, fór hann ásamt Ingvari Ólafssyni og 
þeim bræðrum, gangandi alla leið, og ráku þeir naut- 
gripahjörð, nokkuð á annað hundrað talsins; en ekki 
átti Guðmundur nema átta gripi í hjörðinni. Voru 
þeir mánuð á leiðinni, og má nærri geta, að margt 
hefir á dagana drifið, sem til þurfti snarræði og þraut- 
seigju; nokkrar endurminningar á Guðmundur af ferð 
þessari, en hér er ekki rúm til að segja frekar af því, 
nema að þeir komust með heilu og höldnu á áfanga- 
staðinn.—Um það leyti sem Guðmundur kom hingað, 
var frekar lítið um atvinnu yfir vetrarmánuði og kaup 
lágt, $ 1 0 um mánuðinn. Sá hann, að það kaup mundi 
lítið hrökkva til að forsorga fjölskylduna, og sótti þá 
um leyfi til að mega fiska upp um ís á Fishing Lake, 
en það hafði aldrei verið reynt áður og þótti ólíklegt 
til hagsmuna. En Guðmundur aflaði vel og hafði 
nokkuð í aðra hönd. Hann er greindur maður, ræð- 
inn og skemtilegur heim að sækja. Hann er íslands- 
vinur og heldur mikið upp á íslenzkar bókmentir. Þyk- 
ir honum mest til Jónasar Hallgrímssonar koma af ís- 
lenzkum skáldum og hefir stækkaða mynd af Jónasi 
á stofuveggnum hjá sér.—Guðmundur er vel efnaður 
maður, á sjálfur tvö lönd (J/-J fermílu) og leigir þess 
utan heyland. Hann hefir og gott bú og lausafé. 

Þorsteinn Markússon, bónda á Kimbastöðum í 
Sauðárhreppi í Skagafjarðarsýslu, Arasonar bónda á 
Reykjum á Reykjaströnd. Móðir Þorsteins var Stein- 
unn Jónsdóttir bónda í Seiluhreppi í Skagafjarðar- 
sýslu. — Kona Þorsteins er Rósa Lilja, dóttir Jóns 
bónda á Holtastaðaseli í Húnavatnssýslu. Móðir 
Rósu hét Soffía Evertsdóttir ættuð úr Skagafirði. — 
Þessi hjón bjuggu fimm ár heima á Islandi á Eyhildar- 
holti í Hegranesi, og fluttust þaðan árið 1 899 til Ame- 
ríku og settust að í Þingvallanýlendu; þar voru þau bú- 



64 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


sett eitt ár. ÞaSan fóru þau áricS 1900 í þessa bygS 
og námu n.a. af 20-31-11. Hafa þau eignast 12 
börn; af þeim eru á lífi 4 synir og 3 dætur: Jón, AcSal- 
steinn Markús, Gísli Valdimar, Hjörtur, Jónína Soffía, 
Steinunn og Sigurlína SigríSur. — Eg heimsótti Þor- 
stein eins og aSra, til acS fræSast um ætt hans og á- 
stæður. Nágranni hans, GuSmundur Elías, var meS 
mér, og komum viS þar rétt fyrir miSjan dag. BaS 
GuSmundur Þorstein aS ljá sér mann, þaS sem eftir 
væri dags til aS kippa heim meS sér heyi. En sökum 
þess aS Þorsteinn stóS sjáanlega í miklu annríki meS 
pilta sína, óttaSist eg aS hann mundi neita tilmælum 
GuSmundar, en eftir litla umhugsun svaraSi Þorsteinn 
því, aS mann skyldi hann aS vísu ljá honum, en þaS 
félli sér illa, aS svo væri nú framorSiS dags, aS þaS 
kæmi honum aS litlu liSi. — Eg get þessa hér, af því 
þaS bregSur ljósi á nágranna sambúSina og lýsir 
drenglyndi Þorsteins og minti mig á vísuorSin alkunnu: 
“Þéttur á velli og þéttur í lund.” Hann er nú orSinn 
vel efnum búinn og er ánægjulegt aS heimsækja þau 
hjón. 

Þorbergur Jónsson er stjúpsonur Þorsteins Mark- 
ússonar. Kona Þorsteins er tvígift, og er Þorbergur 
einkabarn hennar af fyrra hjónabandi. — Kona Þor- 
bergs er Stefanía Ingibjörg Torfadóttir Jónssonar, 
bónda hér í bygS.—Þorbergur keypti s.v. /4 af 5-31- 
1 1 og býr þar. 

Jón Veum ÞórSarson bónda á Valshamri í Geira- 
dalshreppi í BarSastrandasýslu, Brynjólfssonar einn- 
ig bónda á Valshamri. I föSurætt er Jón kominn af 
Jens Víum, sem um eit skeiS var nafnkunnur heima á 
Islandi. MóSir Jóns var ValgerSur Jónsdóttir bónda 
á Fagradal í BarSastrandasýslu. — ÁriS 1902 fluttist 
Jón í bygS þessa og tók hér meS heimilisrétti n.a. /4 
af 26-32-12, og þar bjó hann þar til áriS 1908 aS 
hann flutti sig í bæinn Foam Lake, sem þá var aS 



ALMANAK 1918 


65 


myndast, og bygSi þar járnvörubúS; hefir hann ávalt 
rekiS þar verzlun síSan í télagi við annan mann. — 
Jón er tvígiftur maSur. Fyrri kona hans var Ása Tóm- 
asdóttir Hördal bónda norSur af Leslie. MeS þeirri 
konu sinni átti Jón tvo sonu og tvær dætur og eru nöfn 
þeirra: Tómas ÞórSur, Ingimundur Jón, Herbjörg og 
Margrét. Seinni kona Jóns er Jóhanna Þórdís, dóttir 
Stefáns bónda Ólafssonar viS Foam Lake. — Jón Ve- 
um er, fyrir þátttöku sína í ýmsum almennum málum, 
einn allra markverSasti Islendingur í þessari bygS. Á 
næstliSnu vori var hann útnefndur fyrir þingmannsefni 
Wynyard kjördæmis á fylkisþing af hálfu íhalds- 
manna, og þó hann biSi mikinn ósigur í kosningabar- 
áttunni, þá er hann, aS dómi þeirra manna, sem bezt 
þekkja hann, úr báSum flokkum, verSugur fyrir þá til- 
trú, sem honum var sýnd. Allir bera traust til hans. 

Stefán Þórarinsson (Thorn) bónda á Krossholti í 
KoIbeinstaSahreppi í Snæfellsnessýslu, Þorvaldssonar 
bónda í Krossholti. MóSir Stefáns er Kristín Jóns- 
dóttir, ættuS af Vesturlandi. Kona Stefáns er Þóra 
Helgadóttir, systir Kristjáns Helgasonar bónda viS 
Foam Lake (sjá Alm. 1917). — Stefán kom til Ame- 
ríku meS foreldrum sínum áriS 1883 og setist aS í 
Winnipeg; vann hann þar í sjö ár sem yfir umsjónar- 
maSur á strætisvögnum. HingaS kom hann áriS 1903 
og nam þá n.a '/4 af 22-31-12. SíSar flutti hann til 
bæjarins Foam Lake og rekur þar all-stóra verzlun fyr- 
ir eigin reikning .— Börn Stefáns eru fjögur og heita 
þau sem hér segir: Aurora Kristjana Rose Thorn, 
Minerva Elenora Violet Thorn, Desmonthenes Wash- 
ington Alexander Thorn og Webster Lincoln Victor 
Thorn. 

SigurSur SigurSsson, ættaSur úr VopnafirSi. Sig- 
urSur faSir hans bjó á EgilsstöSum í VopnafirSi og 
var sonur SigurSar er bjó á HróaldsstöSum í sömu 
sveit. Kona SigurSar SigurSssonar er ASalbjörg Jó- 



66 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


hanensdóttir Bjarnasonar frá Stóradal í EyjafirSi (sjá 
Alm. 1917). — Hjón þessi hafa eignast fjórar dætur 
og heita þær: Fanny, Rósa, Daisy og Dóra. Ein dætra 
þeirar er skólakennari og önnur vinnur á banka, en all- 
ar hafa þær heimili hjá foreldrum sínum. — SigurcSur 
nam heimilisrétt á n.v. /\a f 24-31-12 og keypti annaS 
land áfast viS bújörS sína. Leigir hann þessi lönd sín, 
en keypti hús í bænum Foam Lake og býr þar. 

GutSmundur Jónsson, gullsmitSs og bónda á Lax- 
nesi í Mosfellssveit í Gullbringusýslu. MótSir GutS- 
mundar hét Margrét Bjarnadóttir. Til Ameríku flutt- 
ist hann ári<S 1901 og setist aS hér í sveit hjá Bern- 
harcSi bróSur sínum, og hefir dvaliS á því heimili síS- 
an. Hann nam heimilisrétt á s.v. 14 af 28-31-1 1. 

Vigfús Anderson. Hann er sonur Sveins Árna- 
sonar í bænum Leslie, er seinna vertSur getiS. Kona 
Vigfúsar er Kristbjörg Elín, dóttir Gísla Bíldfells, sem 
getiS var um í landnámssöguþætti mínum næstliSiS 
ár. Börn þeirra hjóna eru: Edvard Helgi, Sveinbjörg 
Þórunn og Gíslína ValgerSur. — ÁriS 1909 nam 
Vigfús s. a. 14 af 19-32-1 1. Hann hefir og keypt n.a. 
part í sömu sec. og hefir hartnær 200 ekrur undir akri 
og talsvert af lausafé, og er þó kornungur maSur. 

Gunnar Þorsteinsson. —Hann er sonur Jakobs 
Þorsteinssonar málara í Winnipeg. MóSir Gunnars er 
Þóra Gunnarsdóttir Gíslasonar, er um nokkur ár bjó 
á HrolIaugsstöSum á Langanesi í N.-Þingeyjarsýslu; 
var hann ættfræSingur talsverSur, lesinn og fróSur um 
marga hluti, og talinn góSur hagyrSingur.—Kona 
Gunnars er Elín Sigvaldadóttir Jónssonar frá Sunnudal 
í VopnafirSi.—Gunnar fluttist í þessa bygS áriS 1908 
og nam s.v. 14 af 2 1 -30-1 2, og býr hann þar. 

Jón Einarsson bónda á BorSeyri í Strandasýslu og 
einnig á ValdasteinsstöSum í sömu sýslu. Einar faSir 



ALMANAK 1918 


67 


Jóns var GuSnason. MóSir Jóns hét Margrét Magn- 
úsdóttir. — Jón er tvígiftur; 16. jan. 1889, þá er hann 
var 27 ára gamall, giftist hann ungfrú GutSrúnu Jak- 
obsdóttur prests Finnbogasonar á Mel í Húnavatns- 
sýslu; var hún gáfukona með afbrigSum. Me<5 þeirri 
konu eignaSist Jón þrjú börn og eru tvö á lífi: Kristín, 
gift enskum manni, Barry Sperling aS nafni, og búa 
þau austur í Manitoba; Herdís Margrét, gift Kára Fred- 
erickssyni í Winnipeg. GuSrún kona Jóns andaSist 
24. okt. 1894. ÁricS 1897 giftist Jón í annað sinn ung- 
frú Kristjönu SigríSi Helgadóttur SigurSssonar frá 
Vatnsenda í EyjafirSi, systur Kristjáns Helgasonar 
bónda hér í bygS. MeS henni hefir Jón eignast fimm 
börn: Jóhann Benedikt, Finnur Hafsteinn, Helga 

GuSbjörg, Emilía Guðrún og Karl Leó. — Jón ólst 
upp hjá foreldrum sínum þar til hann var 26 ára gam- 
all er hann fluttist til Ameríku. Ekki naut hann skóla- 
mentunar í uppvexti, nema hvaS hann var þrjár vikur 
á Hvolsskóla í Saurbæ í Dalasýslu, og var hann þó 
strax á unga aldri hneigSur til bóka. Hann var a<5 eins 
16 ára gamall, þegar hann byrjaSi ac5 skrifa ritgerðir 
í dagblöí5in, og um þær mundir skrifaSi hann Dr. Jón- 
assen landlækni prívat bréf áhrærandi sullaveikina á 
íslandi, og þótti Jónassen svo mikiS í það variS, aS 
hann lét prenta bréfiS í Isafold. Hins vegar er þa<5 
alkunnugt, að Jón hefir oft tekið til máls í vikublöðum 
vorum, og eigi allsjaldan um þau mál, sem ekki eru 
almennings meSfæri. Seinustu ár sín heima á Islandi 
fékst Jón talsvert viS smáskamtalækningar og þar aS 
auki stundaSi hann bókband og trésmíSar. — Til 
Ameríku fluttist Jón 1888 og setist aS í Winnipeg; 
stundaSi þar aSallega húsabyggingar. ÁriS 1907 
fluttist hann í þessa bygS og hafSi áriS áSur numiS 
s.v. '/4 af 32-31-1 1. SíSan hann byijaSi búskap hef- 
ir hann jafnan lagt áherzlu á þaS, aS gera tilraunir meS 
nýjar korntegundir og matjurtir, og hefir hann árlega 
selt af uppskeru sinni talsvert mikiS fyrir útsæSi til 
annara bænda. - Jón er sjálfstæSur í stjórnmála- 



68 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


skoðunum sínum. Hneigist hann mjög að kenningum 
jafnaSarmanna og í trúmálum er hann nýstefnumaður. 
Dulfræði í ýmsum greinum eru honum hversdagsleg 
umhugsunarefni. Hann ann hugástum söng og öðrum 
listum og saknar þess æ hve örsnautt líficS hefir verið 
af þægum tökum til að ná í dýpri þekkingu á almenn- 
um og fátíðum efnum. 

Jón SkagfjörS, sonur Sveins bónda á Hrauni á 
Skaga í SkagafjarSarsýslu. GuSbjörg heitir móSir 
Jóns, ættuS úr sömu sveit. Kona Jóns heitir Gróa 
Þorsteinsdóttir Vigfússonar, ættuS úr Biskupstungum. 
—HingaS fluttist Jón áriS I 904 og nam land eina og 
hálfa mílu vestan viS Foam Lake bæinn. Seinna seldi 
hann þaS land og keypti tvö önnur lönd (eSa hálfa 
fermílu), sem er norSur helmingur af 32-32-11, og 
býr hann þar. 

Bjarni GuSmundsson, tómthúsmanns á Stokkseyri, 
Bjarnasonar bónda í NorSur-GarSi á SkeiSum í Árnes- 
sýslu. MóSir Bjarna var Gjaflaug ÞórSardóttir bónda 
á Kverkhóli í Grímsnesi. Kona Bjarna heitir Ingi- 
björg Jónsdóttir tómthússmanns í Gegnishólum í Fló- 
anum í Árnessýslu. MóSir konu Biarna er Elín Páls- 
dóttir prests á Gaulverjabæ SigurSssonar. — Bjarni 
fluttist hingaS í bygS frá Winnipeg áriS 1905 og nam 
suSv. (4 af 30-30-13. Seinna seldi hann þaS og 
keypti land austur í röS 1 1.—Börn þessara hjóra eru 
tíu og heita: Hannes, GuSmundur, Jóel Sverrir, Jón, 
Páll Jakob, ÞórSur, Karl, Ólafur, Elín og Anna 
GuSný. 

Ólafur Jónsson bjó á BúS í Þykkvabæ í Rangár- 
vallasýslu. Kona hans er ValgerSur Felixdóttir bónda 
á Mel í Þykkvabæ. — Þessi hión fluttust til Ameríku 
áriS 1885. Hafa J>au veriS 62 ár í hiónabandi næstl. 
sumar og eignast 1 7 börn. Af þeim eru fjögur á l'fi: 
GuSbjörg, gift Jóni Samson lögregluþjóni í Winni- 



ALMANAK 1918 


69 


peg; Hallbera, gift enskum manni su<Sur í Bandaríkj- 
um; Ólafía HallfríSur, gift skozkum manni, sem býr 
vestur hjá Saskatoon, og Kristján, sem gömlu hjónin 
eru nú hjá; meS honum komu þau í þessa bygS áriS 
1905 frá Winnipegosis, og námu n.v. '/4 af 18-32-1 1. 

Kristján Ólafsson, bónda á BúS í Þykkvabæ í 
Rangárvallasýslu. MóSir Kristjáns er ValgerSur Felix- 
dóttir bónda á Mel í sömu sveit. Kona Kristjáns heit- 
ir GuSrún Þorláksdóttir bónda á GaltastöSum í Flóan- 
um í Árnessýslu og konu hans Maríu FriSfinnsdóttur 
á GaltastöSum. Kristján og GuSrún eiga sjö börn, er 
heita: María Þorláksína Ágústa, Ólafur Júlíus, Páll Ingi- 
mar, Þorlákur Edvin, Kristrún HalIfríSur, FriSfinnur 
Valtýr og GuSbjörg Mable.—Kristján flutti frá Win- 
nipegosis í þessa bygS áriS 1905 og nam n.v. a f 
20-32-1 1. og býr þar góSu búi. — Kristján er mjög 
vel metinn maSur í nágrenni sínu, félagslyndur og 
framgjarn. 

Bergþór Jónsson, bónda á Kirkjubóli í SkutulfirSi 
í Isafj.s., þórSarsonar frá Kjarna í EyjafirSi. MóSir 
Bergþórs var Þóra Eyjólfsdóttir frá Hnífsdal. MeS 
konu sinni eignaSist Bergþór sex börn; tvö dóu í æsku. 
en fjögur eru á lífi og öll búsett hér vestan hafs. — 
Bergþór lærSi trésmíSi í æsku og stundaSi þá iSn 
mikiS, bæSi austan hafs og vestan ásamt búskap. Frá 
GarSi í DýrafirSi fluttist hann til Canada áriS 1887 og 
settist fyrst aS í Brandon, hvar hann stundaSi handiSn 
sína og var fljótt í metum hafSur sem ágætur smiSur. 
í þessa nýlendu fluttist Bergþór frá Yorkton áriS 1904 
og nam s. a. af 6-32-1 1. — Konu sína misti hann 
áriS 1908 og bjó þá meS dóttur sinni Þóru um tvö ár, 
unz hann brá búi og seldi landiS; dvaldi þó um hríS 
hér í bygS, en fluttist síSan vestur á Kyrrahafsströnd 
til Jóns sonar síns og þar dó hann áriS 1916. — Þó 
Bergþór væri aldrei ríkur, þá lét hann ávalt gott af 



70 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


sér leiSa, og átti góðan þátt í öllum félagsmálum. 
Hann var gleSimaður mikill, alstaðar velkominn og 
ágætur heim að sækja. 

Skúli Jónsson, bónda á Ásgrímsstöðum í Hjalta- 
staðaþinghá, Torfasonar á Sandbrekku í sömu sveit. 
—Til Ameríku fluttist Skúli árið 1894. Var fyrst 
lítið eitt í Þingvalla-nýlendu, en fluttist þaðan til White 

Sands og kom þaðan í 
þessa bygð árið 1898. 
Dvaldi fyrst hjá Þorsteini 
Þorsteinssyni og systur 
sinni Önnu, konu Þor- 
steins. Síðan fluttist hann 
til Bjarna Jasonssonar og 
hefir oftast talið þar heim- 
ili sitt. Nokkru áður en 
hann byrjaði að nema 
lönd hér í bygð, fór Skúli 
suður til Dakota í þresk- 
ingarvinnu, og mun hann 
þá hafa vakið eftirtekt 
Islendinga þar, á hinu 
mikla óbygða landsvæði 
hér, enda kunni hann 
manna bezt um það að 
dæma, þar sem hann 
hafði komist í það æ'fin- 
týri að vera vegviltur í tvö dægur á hinum svokölluðu 
Quill-sléttum, fótgangandi og mataralus. Árið 1903 
nam Skúli hér land, n.v. Ya af 4-32-1 1. — Skúli hefir 
reynst bygð sinni hinn nýtasti og bezti drengur. Stutt 
og eflt öll góð málefni og félagsskap og ávalt búinn 
til að liðsinna með fé og forsjá. Hefir marg sinnis ver- 
ið til hans leitað viðvíkjandi einu og öðru og mun eng- 
inn vita til þess, að hann hafi daufheyrst við, eða 
þreyzt á að rétta hjálparhönd, þar sem með hefir þurft. 
—Skúli er enn ókvæntur. Er talinn vel efnaður. — 






ALMANAK 1918 


71 


Hann var um eitt skeiS meSrácSamaSur (councillor) 
fyrir þriSju kjördeild í L. I. Dist. i 6, H 2. 

(Um þessa tvo síSastnefndu landnema hefir sveitar- 
skrifari, hr. Jón Janusson, ritaS, þar eS eg, sökum ó- 
kunnugleika, kurmi ekki af þeim aS segja, nema hvaS 
landnáminu einu viSkom.—F.G.) 

Sveinn Eiríksson, bónda á FirSi í SeycSisfirSi, Gutt- 
ormssonar. MóSir Sveins var Jóhanna Jóhannesdótt- 
ir. — Þegar Sveinn var þriggja vikna gamall, bar faS- 
ir hans hann í poka á bakinu frá SeySisfircSi upp yfir 
FiarcSarheicSi í ófærS og vondu vecSri norSur í Kóreks- 
staSagerSi og kom honum þar í fóstur hjá ömmusyst- 
ur sinni, SigríSi aS nafni, og bar ekki á, aS Sveini yrSi 
meint viS ferSalagiS. Eftir þrjú ár var Sveini komiS 
fyrir í Reykholti í HjaltastaSaþinghá hjá Agli fsleifs- 
syni og konu hans Önnu Oddsdóttur, til þess er hann 
var 1 4 ára. Eftir þaS var hann í vinnumensku, þar til 
hann 2 1 árs aS aldri fór til Danmerkur til aS læra 
trésm'Ss-iSn, og fékk hann sveinsbréf í Kaupmanna- 
höfn 1 884. Tók þar og líka borgarabréf sem smíSa- 
meistari áriS 1 890 og rak þar verzlun í fimm ár. Sum- 
ariS 1895 fór hann heim til íslands sem sendiboSi 
kaþólska trúboSsins; var þá átta ár heima.—Til Ame- 
ríku fluttist Sveinn áriS 1903 og einu ári seinna kom 
hann í bygS þessa og nam s.v. af 14-32-11. — 
Kona Sveins er dönsk, heitir Anna Kristine Jensen. 
Þau hjón eiga níu börn á lífi: Ingibjörg, gift Frank 
Mindorf, bónda hér í bygS; Stefnía, gift enskum 
manni; GuSrún. gift norskum manni; Eiríkur Guttorm- 
ur, Antóníus, Jóhannes, Marie Louise. Max Vilhelm, 
Liljan Elisabet, Bjarni Richard Francis. 

Torfí Jónsson, bónda á ÁsgrímsstöSum í Hjalta- 
staSaþinghá í NorSur-Múlasýslu, Torfasonar frá Sand- 
brekku í sömu sveit. — Kona Torfa er Jórunn Jóns- 
dóttir á VíSastöSum í HjaltastaSaþinghá. Þórarins- 
sonar. — Þessi hjón fluttust til Ameríku áriS 1894; 



72 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


voru fyrst í GrunnavantsbygS í Manitoba í 14 ár. 
HingaS komu þau áriS 1908 og keyptu land af Stefáni 
Ólafssyni. Þessi hjón eiga átta börn: GuSrún, gift 
Jóni Bildfell; Kristín, gift Sigurgeir Ólafssyni; Stef- 
anía Ingibjörg, gift Þorbergi Jónssyni; Jónína Björg, 
Anna Ágústa, Jón, Skúli Björn og Stefán GuSmundur. 
Þau börnin, sem ógift eru, dvelja í föSurgarði. 

Páll Jóhannsson, bónda á Merkigili í SkagafjarSar- 
sýslu, Jónssonar bónda á Merkigili. MóSir Páls var r 
GuSrún Arnbjarnardóttir, ættuS undan Eyjafjöllum. 
—Kona Páls er GuSbjörg Jóhannesdóttir bónda á 
BreiSagerSi í Tungusveit í LýtingsstaSahreppi. MóSir 
GuSbjargar, konu Páls, hétGuSbjörg Eyjólfsdóttir, á 
Daufá í NeSribygS í LýtingsstaSahreppi; kominn af 
hinni stóru Valadalsætt. — Börn þeirra hjóna eru níu 
á lífi: Páll, járnsmiSur í Mozart; Jóhann Vilhjálmur, 
heima; Kristinn Ólafur, giftur Önnu Jónsdóttur Jóhann- 
essonar bónda hér í bygSinni; Árni Teódór, heima; 
GuSrún, gift frönskum manni; GuSbjörg Sigurlög, 
Oddný Ingibjörg, Pálína, öll heima og Helga, fóstur- 
dóttir Áskells Brandssonar bónda í Montana í Banda- 
ríkjunum. — Þessi hjón komu hér áriS 1905 og búa 
á landi, sem þau hafa keypt (s.v. /4 af 32-32-1 1. 

Hinrik Gíslason, ættaSur úr Ölvesinu í Ámessýslu. 
Kona hans heitir Jórunn. Hann kom hér snemma á 
landnámstíS, nam s.v. /4 of20-31-1 1. Seinna seldi 
hann landiS og flutti burt. 

Jón FriSleifsson, bónda á Efri Sýrlæk í Villinga- 
holtshreppi í Árnessýslu. Kona Jóns heitir SigríSur 
Högnadóttir frá Skálmholtshrauni, úr sömu sveit. — 
Hann kom hér snemma á landnámstíS, nam s.v. (4 af 
32-32-1 1. Þetta land seldi hann og fluttist vestur á 
Kyrrahafsströnd. 


Halldór FriSIeifsson, bróSir Jóns. Kona hans 



ALMANAK 1918 


73 


heitir Hildur Bjarnadóttir bónda á Önundarkoti í Vill- 
ingaholtshreppi. Kom í þessa bygS áriS 1903 og nam 
hér s.a. J /4 af 4-32-1 1. Seldi þaS og fluttist burt 

FriSleifur Jónsson frá Efra Sýrlaek í Villingaholts- 
hreppi í Árnessýslu. Kona hans, Þorbjörg, ættuS úr 
Flóanum. Kom hér 1903, nam n.a. J/^ af 30-32-1 1. 
Seldi þaS land og fluttist burt. 

GuSrún Halldórsdóttir, systir konu Högna föSur 
SigríSar konu Jóns FriSleiíssonar, nam n.a. J /4 af 
32-32-U. 


Halldór Jónsson, bónda á BrúnastöSum í Flóa í 
Árnessýslu, Pálssonar. MóSir hans hét Aldís. Kona 
Halldórs heitir Margrét Hallgrímsdóttir.—Hann tók 
hér s.a. J /4 af 4-32-1 1. Seldi þaS og flutist burt. 

GuSmundur Egilsson, bónda á Hákoti í Ásahreppi 
í Rangárvallasýslu. MóSir GuSmundar hét Margrét 
GuSmundsdóttir bónda á Hákoti. Kona GuSmund- 
ar heitir Katrín Magnúsdóttir bónda á Kvíaholti í 
sömu sveit. MóSir Katrínar hét Helga Stefánsdóttir 
bónda á Skútum í sömu sveit. Einkabarn þessara 
hjóna er Margrét, kona Hannesar Anderson aS Wyn- 
yard, Sask. — GuSmundur kom í þessa bygS áriS 
1905 og nam n.v. J /4 af 7-32-1 1. Nýlega seldi hann 
þetta land og fluttist til Winnipegosis, Man. 

Ólafur Jónsson, giftur Svöfu Jónasdóttur Samson- 
sonar viS Kristnes. Ólafur kom hér snemma og nam 
s.a. J/^ af 30-31-11. 

Ingimundur Arason, Egilsonar í Austurkoti í 
Strandhreppi í Gullbringusýslu. MóSir Ingimundar 
er Margrét Gísladóttir, ættuS úr Árnessýslu. — Hann 
kom hér snemma á landnámtíS og nam s.v. J 2 * af 

34-31-1 1. 



Í4 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Kristján Þorvaldsson kom hingað um 1903 og 
nam n.a. /4 af 28-31-1 1. 

Guðjón Þórðarson, bóndi á Vegamótum á Akra- 
nesi í BorgarfjarcSarsýslu, Þórðarsonar bónda á Innri- 
hólmi á Akranesi. MóSir GuSjóns heitir Helga Guð- 
mundsdóttir bónda á Dægru á Akranesi. Fluttist inn í 
þessa bygS áriS 1903 og nam s.v. /4 af 4-32-1 1. 
Seinna seldi hann land þetta og fór heim til Islands. 

GuSmundur Einarsson, bónda á Nesi í Flóanum í 
Árnessýslu, Hannessonar bónda í Tungu í Flóa. MóSir 
GuSmundar var GuSrún Jónsdóttir, ættuS .úr Rang- 
árvallasýslu. Kona GuSmundar er Ingibjörg FriS- 
leifsdóttir Jónssonar, þess sem hér aS framan er getiS. 
GuSmundur kom hér áriS Í903 og nam n.a. Y 4 af 
16-32-11. 


Gústav Ivarsen. FaSir hans danskur maSur, aS 
nafni Ivarsen, var um nokkur ár verzlunarstjóri á 
VopnafirSi og seinna meSeigandi í Örum & Wulffs 
verzlun í Kaupmannahöfn. Gustav Ivarsen fluttist 
hingaS seint á landnámstíS, ásamt konu sinni, er Sig- 
urbjörg hét, sem andaSist hér fyrir nokkrum árum. 
Gustav nam s.v. /4 af 5-32-H.. Þetta land hefir 
hann selt og er fluttur vestur á Kyrrahafsströnd. 

Stefanía SigurSardóttir nam s.v. Y 4 af 13-32-1 1. 
Giftist hún norskum manni, er Karlson heitir. Börn 
eignuSust þau sex, er heita: Charly, LúSvík, Jón, 
Ninna, Emma og Louise. Stefnaía þessi dó hér í bygS- 
inni áriS 1911. 



ALMANAK 1918 


75 


Vibauki vib œttfœrslu Sigurbar Eiríkssonar, 
afa Þórbar Árnasonar. 

(Sjá Almanak O. S. Th. 1917, bls. 99). 



Kona Sveins á Svínafelli, 
Jónssonar, Jónssonar í Skafta- 
felii Sigmundssonar, hét Vil- 
borg Árnadóttir bónda á 
Fljótsdalshéraói. Fat5ir hans 
var Páll SkritSuklausturs- 
haldari og lögsagnari Bjarna 
Oddsonar sýslumanns í Múla- 
sýslu. FatSir Páls var Björn 
Gunnarsson (d. 1512) sýslu- 
mat5ur í Múlaþingi. Fat5ir 
Björns var Gunnar Gíslason 
sýslumat5ur í Hegranesþingi, 
er bjó á Vít5ivöllum í Skaga- 
firt5i. Kona Gunnars og mót5- 
ir Björns sýslumanns var 
Gut5rún Magnúsdóttir prests 
á Grenjat5arstat5 (d. 1554), 

Jónssonar Arasonar biskups 
á Hólum. Kona Björns sýslu- 
manns og mót5ir Páls var 
Ragnhildur Þórt5ard. bónda á 
Bustarfelli í Vopnafirt5i. Bjó 
Björn þar sít5an eftir lát 
Þórt5ar. Fat5ir í>órt5ar var 
Björn á Eyvindará Jónsson. 
Kona í>órt5ar á Bustarfelli 
var Gut51ög Árnad. Brands- 
sonar prests á Hofi í Vopna- 
firt5i, Rafnssonar lögmanns 
ÁRNI SIGURÐSSON frá Bart5i Halldórssonar. 

Kona Páls var I>urít5ur 
(Sjá Almanak 1917, bls. 100) dóttir Árna á Eyt5um Magn- 

ússonar. Kona Árna Páls- 
sonar var I>óra dóttir Einars 
prests á ValþjófsstatS (d. 1657). Þorvart5ssonar. Dóttir 

Árna og I>óru var Vilborg kona Sveins á Svínafelli, og mót5ir 
I>óru konu séra Jóns Gissurssonar prests á Hálsi í Hamars- 
firt5i 1730—1757. Þeirra son var Árni í Berufir’ði, fat5ir Rann- 
veigar móður Sigurt5ar Eiríkssonar föt5ur Árna föt5ur I>órt5ar 
Árnasonar. 


Árni Sigrurðsson. 


VitSauki ojf leit5réttingr vit5 ættfærslu f>orgríms á Hámunda- 
stöt5um. föt5ur Kristínar konu Gut5valda Jónssonar. (Sjá 
Almanak O. S. Th. 1917, bls. 106:—Ættfærslan, prentut5 þar, er 
ekki rétt. Eg skrifatSi hana eftir munnlegri sögn árit5 1913. 
Fékk seinna grun um, at5 hún væri ekki ábyggileg. Leitaði 
upplýsinga, er eg hefi nú ekki alls fyrir löngu fengið. Eftir 
þeim upplýsingum set eg ættfærsluna hér, og mun hún tæp- 
lega vert5a vefengd þat5 sem hún nær. 

Þorgrímur bóndi á Hámundarstöt5um í Vopnafirt5i var Pét- 
urssson, bónda á Hákonarstöt5um á Jökuldal í Nort5ur-Múla- 
sýslu, Péturssonar á Bót í Hróarstungu, s. s. Péturssonar bónda 



76 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


á Skjöldólfsstö'ðum á Jökuldal, Jónssonar bónda s. st. ættfræ’ð- 
ings, Gunnlögssonar prests í MötSrudal, Sölvasonar prests s. st. 
Gottskálkssonar. Kona Péturs Jónssonar á Skjöldólfsstö'ðum 
var ólöf systir Björns Péturssonar ríka á Bustarfelli sýslu- 
manns. Faðir þeirra var Pétur lögréttumaöur, bjó á Bustar- 
felli. Faðir hans var Bjarni sýslumaður á Busterfelli, d. 1667. 
Faðir hans var Oddur prestur á Hofi í Vopnafiröi (d. 1620) 
í>orkelsson, Hallgrímssonar bónda á Egilsstöðum, Sveinbjörns- 
sonar Officiales í Múla. — Kona Péturs á Bustarfelli og móðir 
ólafar var Elísabet dóttir Jochums Múm Jóhannessonar. 
Hann var hollenzkur í báðar ættir. Kona Jochums Múm var 
ólöf Jónsdóttir Einarssonar frá Snartarstööum. Bjuggu þau 
hjón í Keldunesi. Kona Bjarna Oddsonar sýslumanns var 
í>órunn dóttir Björns sýslumanns á Bustarfelli Gunnarssonar 
(sjá Vibauka næst á undan). Kona Péturs á Hákonarstööum, 
móbir í>orgríms á Hámundarstö'ðum hét Hallfrí'ður Eggerts- 
dóttir Einarssonar Eggertssonar prests á Svalbar'ði. Þau Pét- 
ur og Hallfríður áttu mörg börn. Einn af sonum þeirra hét 
Pétur; bjó hann allan sinn búskap áHákonarstöðum eftir föð- 
ur sinn. I>að voru því ekki nema tveir Pétrar, sem bjuggu 
þar, af þessari ætt, og Pétur Jckull sá þriðji, er þar bjó fá 
ár áður hann fór til Ameríku. 


Árni Signrðsson. 



ALMANAK 1918 


77 


Ágrip af sögu 


WNGVALLABYGÐAR. 


SafnaS af HELGA ÁRNASYNI. 


Landnám þetta er í Township 22 og 23, R, 31, 
32 og 33 w., um 250 mílur norSvestur af Winnipeg, 
og var stofnsett áriS 1885 af Helga Jónssyni (frá hon- 
um er sagt í þessu almanaki fyrir áriS 1904, bls. 69 
—74). Voru þá sveitir þær er íslendingar höfSu flutt 
í aS mestu bygóar. Helgi sótti þá um til Kanada- 
stjórnar, aS mega velja nýlendusvæSi fyrir íslend- 
ínga, og leizt honum á þessu svæói landskostir góSir. 
Sjálfur hafSí Helgi verzlun i Shellmouth um 16 mílur 
burtu frá nýlendunni, og var búiS aS mæla fyrir 
járnbraut þar í gegn og líka gegnum nýlenduna. Sög- 
unarmylna var í Shellmouth, og því eigi ervitt meS 
timbur til húsabygginga fyrir landnema. 

Veturinn 1885—86 var veriS aS byggja járn- 
brautarbrú yfir Assiniboine-ána viS Shellmouth, og 
vann Vigfús Þorsteinsson járnsmiður aS því smíSi, en 
þegar til kom var járnbrautin eigi lögS til Shellmouth, 
heldur yfir ána 15 mílum sunnar, og var sögunarmill- 
an flutt þangaS að járnbrautinni og staSurinn nefnd- 
ur Millwood. 

Fyrsti íslendingur sem nam land í Þingvallaný- 
lendu, var Jón Magnússon frá Vallanesi í S.-Múlas., 
og bygSi hann á því hús ; var þaS áriS 1885. 
Um veturinn 1886, lögSu tveir fslendingar vest- 
ur til Þingvallanýlendu frá Winnipeg, þeir Einar 
Jónsson SuSfjörS og Björn Ólafsson, til að byggja 
á löndum sínum, sem þeir höfSu þá tekiS. Og 



78 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


um vorió 1886 tóku fimtán fjölskyldur heimil- 
isréttarlönd í bygSinni. Á því tímabili var veriS 
aó byggja járnbrautina, sem nú liggur í gegnum ný- 
lenduna, og var hún járnlögS til Salzgirth þá um 
haustiS 1885, svo þær fjölskyldur sem komu um vor- 
iS eftir, gátu komist þangaó meS járnbrautinni, en 
áttu þó eftir um 60 mílur í nýlenduna, og uróu menn 
aS fara þá leiS á uxum, þeir sem þá áttu, eóa kaupa 
flutning. í ágústmánuSi um sumariS komu sex fjöl- 
skyldur frá íslandi, er héldu beint til nýlendunnar, 
og tvær síSar þaS haust. Veiurinn 1886 var járn- 
brautin komin til Langenburg, og voru þá frá 6 til 10 
mílur úr nýlendunni til kaupstaSar. Voru þaS tveir 
ÞjóSverjar er fyrstir settu upp yerzlun í Langenburg. 
hétu þeir Ulrik og Flink. Og snemma á árinu 1887, 
bygði Helgi Jónsson þai verzlunar og íbúSarhús, og 
flutti þangaó frá Shellmouth. Ingibjörg GuSmunds- 
dóttir, kona Helga, var talin fyrir verzlaninni og var 
Bjarni DavíSsson Westmann verzlunarstjórinn. Var 
Helgi Jónsson þá mjög þrotinn aS heilsu, og lézt í 
Winnipeg í nóvembermánuSi 1887, — Veturinn 1886 
—87, munu hafa veriS 23 fjölskyldur búsettar í bygS- 
inni. Húsakynni voru þá lítil og ómerkileg, sem eSli- 
legt var, en þann vetur gengu menn vel aS því aS 
afla bjálka úr skóginum til viSu, og bygSu betri hús, 
Sjö pör af uxum voru til í bygSinni þann vetur, og 
þaS áttunda keypti Guóbrandur Narfason um voriS, 
og voru þau alt af í brúki þegar veSur leyfSi. Vorið 
1887 var talsverSur innflutningur af enskum bænd- 
um á löndin, er lágu að Þingvallanýlendu, og höfSu 
Islendingar gott af komu þeirra, bæSi meS aS selja 
þeim hey og vinna fyrir þá aS húsabyggingum og 
fleiru. Líka unnu nýlendumenn allmikiS viS járn- 
brautina, sem veriS var aS lengja vestur þau árin, og 
þó kaupiS væri eigi hátt, var þaS mörgum góS búbót 
á frumbýlingsárunum. 



ALMANAK 1918 


79 


HaustiS 1887 kom fyrst til umtals aS mynda 
skólahéraS og byggja skólahús, og var mönnum mjög 
ant um aS koma því í framkvæmd, og þegar kom 
fram á vetur, var fariS aS höggva bjálka og flytja aS, 
og byrjaó aS byggja í marzmánuSi um voriS. Hjálp- 
uSust allir bændur aS því aS koma því upp, alt end- 
urgjaldslaust; yfirsmiSur hússins var Tómas Pauls- 
son. Eitt hundrað dollara styrkur fekst hjá járn- 
brautarfélaginu til byggingarinnar, og komst húsiS 
upp án þess nokkurt ián þyrfti aS taka til þess. Um 
sumariS fór fram barnakensla, og var ráSin kennari 
ungfrú GuSný Jónsdóttir, sem nú er kona Magnúsar 
Paulson, fyrrum ritsj. Lögbergs í Winnipeg. 

I janúar 1888 var boSaS til almenns fundar í 
húsi Einars SuSfjöró, til aS ræSa um myndun safn- 
aSar. Á þeim fundi var ÞingvallasöfnuSur myndaS- 
ur, og innrituSust á fundinum 36 manns. Tómas Paul- 
son var kosinn forseti, Arni Jónsson skrifari og Jón 
Ögmundsson féhirSir; SigurSur Jónsson og Kristján 
Helgason meSráSendur. Sunnudagsskóla kennari, 
húsfrú Elin Scheving og SigurSur Jónsson fyrir aust- 
urbygSina, og konurnar GuSbjörg SuSfjörS og Mar- 
grét Jónsson fyrir vesturbygSina. SíSar í sama mán- 
uSi var annar fundur haldinn í skólahúsinu, og bætt- 
ust þá æSimargir í söfnuSinn. 

Fyrsti prestur er heimsótti nýlenduna var séra 
Jón Bjarnason, kom hann í lok októbermánaSar 1888, 
og flutti guSsþjónustu í skólahúsinu. SkírSi 22 börn 
og gaf saman í hjónaband átta hjónaefni og yígði 
grafreitinn. — Hér má segja frá því aS 1. marz 1887 
lézt Guóbjörg Sveinsdóttír, kona Helga Siguróssonar 
frá Vatnsenda í EyjafirSi. Skutu nýlendumenn þá 
á fundi til aS velja grafreit. og varð niSurstaSan aS 
þiggja tilboS Narfa Halldórssonar, sem bauS aS gefa 
ekru af landi sínu fyrir grafreitinn, var sá staSur 
hentugur, af því aS hann mátti heita aS vera í miSr 



80 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


bygSinni. Þar var og kirkja safnaSarins síSar bygS. 
GuSbjörg var fyrsta manneskjan er þar var lögS til 
hvíldar. Einar SuSf jörS og kona hans mistu barn í 
þaS mund, og var þaS lagt í sömn gröf. 

Tvö næstu árin heimsótti enginn prestur ný- 
lendubúa, þrátt fyrir ítrekaSar tilraunir safnaSar- 
manna. En söfnuSurinn hélt uppi húslestrasamkom- 
um, og voru lesarar kosnir Bjarni Stefánsson og 
Magnús Einarsson í vesturbygSinni, og höfSu jafn- 
framt á hendi sunnudagsskóla kenslu. Einar SuS- 
f jörS var kosinn lesari í austurbygSinni og GuSmund- 
ur Guómundsson, forsöngvari. ÁriS 1891 kaus söfn- 
uSurinn Tómas Paulson fyrir fullrrúa á kirkjuþing 
þaS ár. Eftir þaS kirkjuþing heimsótti okkur síra 
Hafsteinn Pétursson, og dvaldi hér um lítinn tíma, 
og aftur næsta áriS. Síra Björn B. Jónsson þjónaSi 
söfnuSinum nokkurn tíma um sumarió 1893, og aftur 
var hann hér árið eftir. Næstu árin þar á eftir kom 
síra Oddur V. Gíslason, og dvaldi lítinn tíma hvert 
áriS. Og síra Hafsteinn aó vorinu 1898. 

Á fundi nýlendubúa 14. marz 1891, bar Ólafur 
GuSmundsson frá Arnarbæli upp þaS nýmæli, aS 
nauSsyn bæri til aS koma upp samkomuhúsi, og var 
vel undir þaó tekiS af fundarmönnum, og samþykt 
aS framkvæma þaS eins fljótt og hægt væri. Einar 
SuSfjörS bauS aS gefa ekru af landi undir húsiS, og 
var boS hans þakklátlega þegiS. Tómas Paulson 
var kosinn umsjónarmaSur byggingarinnar, og beztu 
skó^arhöggsmenn bygSarinnar fengnir til aS fella tré 
í skoginum norSur í Lögbergsnýlendu. Voru menn 
einkar samtaka í því aS viSa aS og koma upp húsinu. 
HúsiS var að stærS 24 og 40 fet og kór 16 og 18, 
vegghæS 10 fet. Fjórir gluggar á hvorri hliS. Kven- 
félag bygSarinnar lagSi talsvert aS mörkum til húss- 
ins, og svo mikiS kom inn af peningum, aS hægt var 



ALMANAK 1918 


81 


aS koma því undir þak þaS vor, og á næstu árum var 
þaó aS mestu fullgert innan. 

Ekki leió á löngu eftir aS menn settust hér aó, 
aS fariS væri aS vinna jöróina og sá í nokkrar ekrur, 
en verkfærin voru fá og ómerkileg, engin sáSvél, öllu 
sáS meS höndunum, og notuSu fuglarnir sér þaS eftir 
vonum. Sumrin vorú þurkasöm og haustfrostin komu 
áSur en korniS gat móSnaS. Sumarió 1892 var fram- 
úrskarandi þurkasamt, svo grasbrestur varS tilfinnan- 
legur og vatnsskortur hjá mörgum fyrir menn og 
skepnur. Leiddi hvorutveggja til þess, aS nokkrir 
bygSarmanna fóru burtu til aS leita heyskapar fyrir 
fénaS sinn. Fóru nokkrir vestur til Fishing Lake og 
'W’hite Sand River. Komu svo aftur um haustiS til 
aS sækja fénaS sinn og búslóS og voru þannig alflutt- 
ir úr bygSinni. Veturinn eftir var mjög harSur og 
voraSi seint, og þó lítil væru heyin, komust nýlendu- 
búar í gegnum veturinn án þess nokkur skepnufellir 
yrSi. En aftur mistu enskir bændur talsvert. Milli 
tuttugu og þrjátíu bændur fluttu burtu þaS vor, og 
héldu flestir austur aS Manitobavatni. SumariS 
1893 var heyskapur fremur góSur og gnægS af vatni 
alstaSar, en samt hélzt útflutningurinn ; voriS 1894 
fóru enn yfir tuttugu bændur, og settust sumir þeirra 
aS í nágrenni við kunningja sína austan viS Mani- 
tobavatn. Úr því smádróg úr útflutningnum, enda þó 
nokkrir færu smátt og smátt á næstu árum. 

Hér fara á eftir æfiágrip landnemanna, þó ekki 
í þeirri röS sem þeir komu til nýlendunnar. Varó 
ekki viS því gert. 

(Við þennan kafla verður bætt nokkrum atriðum, þegar niðurlag sög- 
unnar birtist pg líka eftirmáli frá höf.) 



ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Jón Magnússon, GuSmundssonar, og Ingibjargar 
Benidiktsdóttur frá Dæli í Lóni í Austur-Skaftafells- 
sýslu. MóSir Magnúsar föSur Jóns var GuSrún Magn- 
úsdóttir prests frá Bjarnanesi í sömu sýslu. Jón Magn- 
ússon fluttist hingaS til lands frá Vallanesi í S.-Múla- 
sýslu og nam fyrstur íslendinga land í þingvalla-ný- 
lendu og reisti hús á því; var þaS haustiS 1885, en 
flutti ekki á land þaS fyrr en um voriS 1887 og bygSi 
þá hús fyrir fénaS sinn. Jón var ókvaentur, en hafSi 
tímum saman vinnumann til fjárgeymslu og heyskap- 
ar. Hann var gleSimaSur og spaugsamur og var því 
tíSum kátt á hjalla, þar sem Jón var staddur.—Flutt- 
ist hann austur aS Manitobavatni 1892. 


Bjarni DavíSsson Westmann er fæddur 18. sept. 
1855. Voru foreldrar hans DavíS Bjarnason og 
kona hans Þórdís Jónsdóttir, er bjuggu í Snóksdal í 
Dalasýslu. Bjarni ólst upp hjá foreldrum sínum og 
átti þar heimili þar til hann fluttist til Vesturheims áriS 
1882. Fyrstu árin eftir aS hingaS kom stundaSi 
hann hverja þá daglaunavinnu, sem kostur var á. ÁriS 
1886 fór hann í félag viS Helga Jónsson og settu þeir 
á stofn verlun í Shellmouth, en fluttu aS ári liSnu 
verzlunina til Langenburg, sem getiS er í inngangi til 
sögu þeirrar. Og ári síSar (1888) flutti Bjarni verzl- 
unina til Churchbridge og hefir rekiS hana þar síSan. 
HaustiS 1889 gekk Bjarni aS eiga Ingibjörgu ekkju 
Helga Jónssonar félaga síns. Ingibjörg er GuSmunds- 
dóttir prófasts frá Arnarbæli, og er myndarkona mikil 
eins og hún á kyn til. Son hafa þau hjón eignast, er 
DavíS Albert heitir, mentaSur maSur og hinn mann- 
vænlegasti; stundar hann verzlunina og búskapinn meS 
föSur sínum, er hefir bú mikiS tvær mílur austur af 
Churchbridge; heldur hann þar vinnuhjú og fénaS— 
nálægt hundraS nautgripa og um hundraS fjár og mörg 
hross. Öllum framfarafyrirtadkjum bygSarinnar hefir 
Bjarni veriS hinn nýtasti styrktarmaSur. Þegar Þing- 
valla skólahéraS var stofnaS, gaf hann peninga til 



ALMANAK 1918 


83 


skólans og var skrifari skólahéraSsins framan af árum. 
Bjarni er myndarmaður, fróSur um margt og hefir mik- 
ið af þeim hyggindum, sem í hag koma. 

Davíð Bjamason Westmann var fæddur á Þór- 
oddsstöðum í Húnavatnssýslu 1822. Höfðu forfeður 
hans búið þar á eignarjörð sinni hver fram af öðrum um 
langt skeið. Kona Bjarna en móðir Davíðs hét Guð- 
björg og var Jónsdóttir frá Söndum í Miðfirði. Kona 
Davíðs hét Þórdís Jónsdóttir. Bjó Davíð 14 árin 
síðustu á Islandi í Fornahvammi í Mýrasýslu, og munu 
margir, er fóru þar um farinn veg, minnast þess rausn- 
arheimilis að mörgu góðu. Þar misti Davíð Þórdísi 
konu sírifh og fór síðan til Ameríku 1 899 og dvaldi um 
hríð hjá Bjarna syni sínum, kaupmanni í Church- 
bridge. Síðar tók hann land hér í bygðinni og bjó 
þar til dauðadags, 19. maí 1904. Davíð var í röð 
greindustu manna, fríður sýnum og snyrtimaður hinn 
mesti í allri framkomu. Smiður var hann á kopar og 
járn og tré og alt fór honum mjög vel úr hendi. 

Narfi Halldórsson. Foreldrar hans voru Halldór 
Sveinsson og Guðrún Narfadóttir, hjón á Kálfhóli á 
Skeiðum í Árnessýslu. Var hann hjá foreldrum sínum 
þar til hann varð 24 ára, að hann vistaðist að Hákoti 
á Álptanesi til ekkjunnar Ástríðar Árnadóttur og gift- 
ust þau nokkru seinna. Einn son eignuðust þau, er lát- 
inn var heita Guðbrandur eftir fyrra manni Ástríðar. 
Sambúð hjónanna var hin bezta, hún var rausnar- og 
ráðdeildarkona og í öllu falli ágætiskona. Hann aftur 
rramúrskarandi ljúfmenni og lét hana ráða um margt. 
Narfi stundaði sjó og hélt úti skipi, en var ekki afla- 
sæll og var því efnahagurinn þannig, að hafa þurfti 
alla varkárni. Sleptu þau síðar jörðinni og settust að 
í Reykjavík um tíma. Árið 1883 fluttust þau ásamt 
Guðbrandi til Ameríku og fóru fyrst til Dakota og 
voru um tíma hjá Ólafi Guðmundssyni og konu hans, 
Sigþrúði, dóttur Ástríðar af fyrra hjónabandi. Síðan 



84 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


fluttust þau til Winnipeg og voriS 1 886 í þessa bygtS 
og tóku fetSgarnir sitt landicS hvor, en bygSu íbúcSar- 
húsið á landi Narfa. HöfSu þeir eignir allar í félagi 
og urtSu efni þeirra blómlegri með hverju árinu sem 
leiS. ÁriS 1 899 seldi Narfi land sitt metS byggingum 
fyrir $300 og GucSbrandur gaf sitt land aftur til stjórn- 
arinnar. Fluttust þau síðan búferlum vestur í Foam 
Lake bygcS og dvöldu þar til daucSadags. Lézt ÁstrícS- 
ur 6. ágúst 1902, en Narfi 31. marz 1911. 


GuíSbrandur Narfason, sonur Narfa og ÁstríÖar, 
sem hér á undan eru nefnd. Var hann eins og ácSur 
er sagt mecS foreldrum sínum. Narfi var alt af vicS 
heimiliÖ og vann þau verk, sem þar þurfti ao vinna, 
en GucSbrandur vann annarsstaÖar þá tíma, sem vinnu 
var acS fá. Veturinn 1887 keypti GucSbrandur uxa- 
par ótamicS, en tamdi þá acS álicSnum vetri og vann 
svo mecS þeim hjá nágrönnum sínum vicS heyskap og 
annacS. Öllum líkacSi vel við GucSbrand, því auk þess 
sem hann var góður verkmaður, var hann hið mesta 
ljúfmenni. Hann var einn af þeim fáu, sem enginn 
gat misjafnt um sagt. Mátti um hann segja, að hann 
hefði erft beztu eiginleika foreldra sinna: ráðdeildina 
og dugnaðinn frá móður sinni, en stillinguna og Ijúf- 
mensku frá föður sínum. Þeir feðgar tóku góðan þátt 
í öllum félagsskap bæði með peningaframlögum og 
vinnu. Kristindómsmálin studdi Guðbrandur af mikl- 
um áhuga, var í safnaðarnefndinni meðan hann var 
hér. Líka sat hann lengst af í skólanefnd bygðarinn- 
ar. I nóvember 1888 gekk hann að eiga Önnu Eiríks- 
dóttur, Ingimundarsonar og Gróu Ásbjarnardóttur frá 
Áhrauni í Árnessýslu. Var Anna mesta góðkvendi. 
Eins og áður er sagt fluttist öll fjölskyldan til Foam 
Lake bygðar og bjó þar rausnarbúi til æfiloka. Guð- 
brandur dó 15. marz 1913 og Anna kona hans 13. 
júní sama ár. 

Einar Jónsson Suðfjörð er fæddur á Seljalandi í 



ALMANAK 1918 


85 


SkutulfircSi 25. maí 1837. FacSir hans hét Jón Arn- 
finnsson, Arnfinnssonar, Gíslasonar, er lengi bjó í 
Gröf í Gufudalssveit í BarcSastrandarsýslu. MócSir 
Einars var Júdit Jónsdóttir, Einarssonar, hreppstjóra 
á HöfcSaströnd í Grunnavík í IsafjarSarsýslu. Kona 
Einars er GucSbjörg dóttir Einars Jónatanssonar og 
SigrícSar Hjaltadóttur, prófasts á StacS í Steingríms- 
firSi. Ólst hún upp hjá mócSurbrócSur sínum séra And- 
rési. Þau Einar og GucSbjörg fluttust frá Fossi í SucS- 
urfjörSum í Barðastrandasýslu ásamt þrem börnum 
sínum til Ameríku ! 883, stigu á land 20. ág. í Quebec. 
Dvöldu hálft annacS ár í Ontario og vann Einar þar hjá 
enskum bónda. Sumarið 1885 lagði Einar á stað vest- 
ur til Winnipeg og vann á járnbraut til haustsins og 
sendi þá konu sinni og börnum fargjald til að komast 
til W.peg og settust þau þar acS. Um það leyti var 
Helgi Jónsson ritstjóri að stofna til Þingvallanýlend- 
unnar og átti verzlun í Shellmouth. Seint í jan. 1886 
lagcSi Einar á stacS vestur þangað í fylgd mecS Helga 
og konu hans, fyrst með járnbraut til Solsgirth, og sícS- 
an keyrðu þau þacSan til Shellmouth og tók þacS ferða- 
lag tvo daga í skafbyl og hörkufrosti og urcSu þau við 
og við acS skjótast inn í húsin mecS fram brautinni til að 
hlýja sér. þegar Einar lagði upp frá Winnipeg átti 
hann $10, en þegar til Shellmouth kom, voru eftir 50 
cents, gekk þacS í ferðakostnaðinn, en eftir það lánaði 
Helgi Einari alt, sem hann þurfti með. I Shellmouth 
gisti Einar hjá Vigfúsi Þorsteinssyni, járnsmið, og 
konu hans GuðrícSi Guðmundsdóttur, er sýndu honum, 
sem öllum Islendingum er til þeirar komu, giðvild 
mikla endurgjaldslaust. Seint í febrúar fór Einar á 
stað til að leita uppi land það, er Helgi hafði tekið 
fyrir hann í Þingvalla, og fékk með sér enskan bónda, 
er Williton hét; fóru þeir á uxum og komu acS húsi 
þvf sem Jón Magnússon hafði bygt haustið áður, og 
skildi Einar þar eftir föt og annað nauðsynlegt og 
héldu þeir svo tvær mílur vestur og gizkaði Williton 
á að þar væri land Einars, því landamerki fundust eng- 



86 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


in þar sem alt var á kafi í snjó. Einar byrjaSi þegar 
að fella tré í hús sitt, en hélt til í húsi Jóns Magnússon- 
ar um nætur, sem var tvær mílur burtu; gekk hann 
þá vegalengd kvöld og morgna á skícSum, sem hann 
bjó sér til úr blautum við úr skóginum. Eftir átta daga 
var hann búinn að koma upp hústópt, 20 fet á lengd 
og I 2 á breidd, og hélt svo til Shellmouth aftur.. 23. 
marz um vorið Iagði Einar aftur til nýlendunnar, og 
voru þá í fylgd með honum þeir Jón Magnússon og 
Björn Ólafsson og höfðust þeir við í húsi Jóns. Björn 
og Einar fóru þá að höggva við í hús handa Birni. 
Dag einn fóru þeir að leita eftir landamerkjahælum 
hjá Einari, því snjór var þá mjög farinn að síga. 
Urðu Jseir þess þá varir, að húsið stóð ekki á Einars 
landi og varð því að færa það, og hjálpuðust þeir 
Björn og Einar að því og gekk vel. Var það fyrsta hús- 
ið (utan Jóns) í Þingvalla, sem fjölskylda gat hafst 
við í og varð eftir það mörgum skýli. Síðan komu 
þeir upp húsi handa Birni og fóru svo inn til Shell- 
mouth. 9. apríl fór Einar aftur með borðvið í þakið 
á húsi sínu og kom því þá undir þak, en lá við í húsi 
Jóns á meðan. Eftir átta daga flutti hann sig alfarinn 
í hús sitt, þó væri það glugga og hurðarlaust. 28. apríl 
fékk hann Williton, sem áður er nefndur, til að rista 
upp blett fyrir jarðepli, og voru það fyrstu strengirnir, 
sem ristir voru með plógi í Þingvalla. — Fyrsta maí- 
mánaðar kom fjölskylda Einars frá Winnipeg. Frá 
því hann fór þaðan í janúar um veturinn, hafði Guð- 
björg kona hans unnið fyrir fjölskyldunni og þar að 
auki borgað $20 í ferðakostnaðinn vestur. Þau Ein- 
ar og Guðbjörg bjuggu á landi sínu í sjö ár og tóku 
ætíð góðan þátt í félagsskap bygðarinnar. Voru gest- 
risin og var því oft gestkvæmt á heimili þeirra. Árið 
! 893 fluttust þau í grend við Manitoba-vatn og bjuggu 
þar á ýmsum stöðum og tóku þar síðan rétt á landi. 
Hættu búskap I 904 og fluttu til dóttur sinnar Moniku, 
sem gift var Magnúsi S. Thorlákssyni í Churchbridge, 
og síðar til hinnar dótturinnar er Kristín heitir og gift 



ALMANAK 1918 


87 


er Halli G. Egilssyni bónda í Lögbergsnýlendu. Nú 
eru þau hjá Moniku, sem orSin er ekkja og býr hér í 
bygSinni. 


Jón Ögmundsson er fæddur á Bíldsfelli í Árnes- 
sýslu 29. desember 1833. Foreldrar hans voru þau 
Ögmundur bóndi Jónsson SigurSsonar frá ÁsgarSi í 
Grímsnesi og Elín Þorláksdóttir ættuS andan Eyja- 

fjöllum. Jón ólst upp hjá 
foreldrum sínum þar til 
hann var 30 ára gamall; 
þá giftist hann ÞjóS- 
björgu Ingimundardóttur 
Gíslasonar frá Króki í 
Grafningi, og reistu þau 
hjón bú á smábýli einu, 
TorfastöSum, þar í sveit. 
ÁriS 1865 dó Ögmundur 
faSir Jóns og fluttust þau 
hjón þá ásamt elzta syni 
sínum, Gísla, aS Bílds- 
felli, og bjuggu þar síSan 
samfleytt í 20 ár. Bú- 
höldur var Jón góSur og 
efldist því brátt aS efn- 
um og áliti, fyrir dugnaS 
og framtakssemi, ekki aS 
eins frá efnalegu sjónar- 
miSi, heldur tók hann Kka 
mikinn og góSan þátt í héraSsmálum og þótti ætíS 
tillögu- og úrræSagóSur í öllum vandamálum og naut 
því trausts og virSingar allra, sem hann þektu. Jón 
var hreppstjóri í Grafningshreppi í 22 ár og hrepps- 
nefndar oddviti um langt skeiS. — ÁriS 1885 misti 
Jón konu sína og tveim árum síSar, eSa 1887, seldi 
hann BíldsfelliS, sem veriS hafSi ættareign lengi, og 
búiS alt, og fluttist vestur um haf ásamt sex börnum 
sínum. Þegar Jón kom til Ameríku flutti hann tafar- 









88 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


laust til þingvallanýlendunnar, tók hér heimilisréttar- 
land og reisti snoturt bú, og stjórnaSi því þar til hann 
l^t algerlega af búskap 1 892 og gaf land og eignir í 
hendur barna sinna; sama ár fluttist hann mecS elzta 
syni sínum, Gísla, til Fishing Lake og litlu síðar til 
Foam Lake, þar sem Gísli sonur hans reisti sér bú 
1 894, og hefir Jón aSallega dvaliS þar síSan. Á meS- 
an Jón dvaldi í Þingvallanýlendu tók hann góSan þátt 
í félagsmálum bygSarmanna og studdi öll framfaramál 
og góS fyrirtæki í orSi og verki. — Jón er meSalmaS- 
ur á hæS, nokkuS þrekinn, dökkur á hár og skegg, 
léttur á fæti og snar í öllum hreyfingum, fastur í skoS- 
unum, lundin hrein og nokkuS rík, en hún hefir stjóm- 
ast af góSum gáfum og heilbrigSri dómgreind. — Þau 
hjón, Jón og ÞjóSbjörg, áttu tíu börn, fjögur þeirra: 
Ólafar tveir, ÞórSur og GuSrún, dáu heima á Islandi, 
þrjú hafa dáiS hér í Ameríku: Elín og Kristín komnar 
undir tvítugt og Elías I 3 ára. Þrjú eru lifandi, öll bú- 
sett í Ameríku: Gísli J. Bildfell bóndi aS Foam Lake, 
Sask.; Ögmundur J. Bildfell, eftirlitsmaSur viS stræt- 
isvagna í Winnipeg, og Jón J. Bildfell, ritstjóri Lög- 
bergs í Winnipeg. 

Bjöm Jónsson er fæddur á Skáney í Reykoltsdal 
í BorgarfjarSarsýslu 14. júlí 1852. Foreldrar hans 
voru: Jón Björnsson, Jónssonar, Erlendssonar, sem 
lengi bjó í Fljótstungu í HvítársíSu, í Mýrasýslu, og 
dó þar. Var ætt sú kölluS Fljótstunguætt. MóSir 
Björns var Ingibjörg Eileifsdóttir og Unu Kristjánsdótt- 
ur, er bjuggu um tíma myndarbúi á Hesti í Andakíl í 
BorgarfjarSarsýslu. — Þegar Björn var átta ára gam- 
all fluttust foreldrar hans aS Efrahreppi í Skorradal í 
sömu sýslu. Bjuggu þar þangaS til um voriS 1863. 
Þá dó faSir Björns. Tóku Björn þá til fósturs Stein- 
ólfur Grímsson og GuSrún GuSmundsdóttir. Bjuggu 
þau þá á Búrfelli í Hálsasveit. Dvaldi Björn þar til 
14 ára aldurs. Fór hann þá til GuSlaugs prests aS 
Reykholti og Halldóru konu hans. Var hann hjá 



ALMANAK 1918 


89 


þeim hjónum til 18 ára aldurs. Var hann síðan ýmist 
hjú eSa lausamaSur á ýmsum stöðum þangaS til haust- 
iíS 1881. Gekk hann þá aS eiga Ólafíu Stefánsdóttur 



Björn Jönsson og Ólafía Stéfánsdóttir, 


Ólafssonar og konu hans Ólafar Magnúsdóttur, er þá 
bjuggu rausnarbúi í Kalmannstungu. Var kona Björns 
fædd 20. júlí 1859 og ólst upp hjá foreldrum sínum 
þar til hún giftist. — Björn og Ólafía bjuggu á móti 
foreldrum hennar í Kalmannstungu í eitt ár og fluttust 
síSan aS Hamraendum í Stofholtstungum og bjuggu 
þar í 4 ár. Um 1881—82 var óáran mikil í landi. 
Leiddi þaS til þess, acS þau hjón brugSu búi, og fluttu 
til Vesturheims, því þó þau ættu gott bú litust þeim 










90 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


framtíSarhorfurnar ekki trygglegar. Fóru þau vesti r 
frá Reykjavík 1886 og létu í haf 4. júlí,, meS tv'i 
börn, Stephaniu Jónínu tveggja ára og Jón á fyrsta á.i, 
og komu til Winnipeg eftir tæpa mánaSarferS. — 
Tóku þar vel á móti þeim fornvinir Björns: Ólafur 
Ólafsson og Helga GuSmundsóttir frá Akranesi. UrSu 
kona Björns og börn þar eftir, en hann réSst strax í 
vinnu á Manitoba og NorSvesturbrautinni, og byrjaSi 
vinnu í Portage la Prairie. VarS starf þaS þó enda- 
slept, því eftir ellefu daga vildi þaS til, aS maSur 
nokkur, Freysteinn Jópsson, er þar vann, varS veikur. 
Var engin læknishjálp fáanleg. Fór þá Björn úr vinn- 
unni til þess aS hjálpa Freysteini heim. Járnbraut var 
ekki lögS lengra en til Birtle, og urSu þeir því aS 
ganga, er jámbraut þraut. NáttstaS höfSu þeir í Mill- 
wood ag Shellmouth og var ætíS sem í forldrahús væri 
komiS, er landar þeir er þar bjuggu veittu þeim viS- 
töku og næturgreiSa, vísuSu þeim til vegar og leiS- 
beindu, alt endurgjaldslaust. Sýna þessi dæmi hjálp- 
fýsi frumbyggjanna, samheldni og vinarþel. — Þegar 
t) Þingvallanýlendu kom var þaS verk fyrir hendi, aS 
afla heys meS orfi og ljá eins og heima, því ekkert var 
til er goldiS gæti hesta og vélar. HúsnæSi fengu 
þeir hjá Vigfúsi Þorsteinssyni, járnsmiS, og konu hans 
GuSríSi GuSmundsdóttur. Var þó ein fjölskylda þar 
áSur fyrir auk heimafólks, og voru þó húsakynni ekki 
stór. — Ef til vill hafa Islendingar á frumbýlingsárun- 
um gengiS lengra í því aS hjálpa hverir öSrum, en 
nokkur annar þjóSflokkur, er til Ameríku hefir flutt. 
—Lönd námu þeir Björn og Freysteinn í Þingvallaný- 
lendu 2—3 mílur norSur frá Churchbridge. Kom 
fjölskylda Björns vestur um haustiS og hafSi hann þá 
bygt fjós fyrir sex gripi; bjuggu þau þar hinn fyrsta 
vetur. — 1 þingvallanýlendu hafa þau búiS síSan. 
Þröngt var í búi fyrstu árin. Frost og þurkar eySi- 
lögSu uppskeru, og vatnsskortur var svo tilfinnanleg- 
ur, aS margir fluttu burt. Samt eru þau hjón nú komin 
vel í álnir, enda unniS dyggilega fyrir sér og börnum 



ALMANAK 1918 


91 


sínum. Sex eru á lífi, en fjögur dóu í æsku og eitt nær 
fulltíða. Þarf þrautseigju og starf til að annast svo 
stóran hóp og auka þó bú sitt metS hverju ári. Eiga 
þau nú fjögur góS lönd og fjölda gripa. Öd löndin 
eru skuldlaus. — Börn Björns og Ólafíu, sem nú eru á 
lífi, auk þeirra tveggja, sem áSur er getiS, eru: Ólöf 
F.milia, gift GuSmundi Camoens Helgasyni Árnasonar 
og GuSrúnar Jónsdóttur, velmetinna hjóna þar í bygð; 
búa þau hjón á föSurleifS GuSmundar og eiga fleiri 
lönd þar í kring. þórunn, gift GuSmundi Ólafssyni 
GuSmundssonar prests á Arnarbæli og konu hans Sig- 
þrúSar GuSbrandsdóttur; búa þau nú í IsafoldarbygS 
í Manitoba. Stefán, og Halldór, báSir heima hjá for- 
eldrum sínum. — Drjúgan þátt hefir Björn tekiS í fé- 
lagsmálum bygSar sinnar, bæSi andlegum og verald- 
legum. Er þaS einkenni þeirra hjóna, aS veita af al- 
vöru liS því, sem þau álíta aS betur sé. Gestrisni og 
viSfeldni er þeim hjónum eiginlegt aS sýna öllum, sem 
til þeirra koma og sömuleiSis aS rétta hjálparhönd 
þar sem þau vita aS þess þarf. 


Freysteinn Jónsson var fæddur í Gaulverjabæ í 
Árnessýslu 2. júní 1848. Voru foreldrar hans Jón 
Freysteinsson og GuSný kona hans. Ólst Freysteinn 
aS mestu upp hjá Ófeigi Vigfússyni ríka á Fjalli á 
SkeiSum. 1 6 ára vistaSist hann aS Hálsakoti á Vatns- 
leysuströnd; bjó þar þá Gunnar Erlendsson, og hjá 
honum var hann þangaS til 1871, aS hann réSist til 
Ingibjargar KonráSsdóttur á Innri-ÁsláksstöSum í 
sömu sveit. Var hún ekkja Eyjólfs Högnasonar. Ári 
síSar gekk Freysteinn aS eiga dóttur hennar, Kristínu 
Eyjólfsdóttur, fædd 22. marz 1850. Um þaS mund 
tók hann viS búsforráSum af tengdamóSur sinni. Öll 
þau ár, sem Freysteinn bjó á Innri-ÁsláksstöSum, hafSi 
hann auk búskaparins mikinn sjávarútveg og hepnaS- 
ist vel, svo hann gat framan af bætt viS skipaútveginn 
og bygt vandaS íbúSarhús. En fiskileysisárin eftir 
1880 gerSu framtíSarhorfur útvegsbænda annaS en 



92 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


glæsilegar, svo hann sá þacS ráS vænst, aS leita gæf- 
unnar vestur um haf, meS þaS jafnframt fyrir augum, 
aS tryggja framtíS barna sinna. Svo voriS 1 886 seldu 



Freysteinn Jonsson og Krístín Eyjólfsdóttir, 

þau hjón allar eignir sínar og fluttust til Canada og 
tóku land hér í bygcS, sem þau bjuggu á til daucSadags. 
Þegar hingacS kom, voru efnin lítil og tók hann lán til 
acS byrja búskapinn meS. En bæcSi hjónin voru á 
bezta aldri, meS óbilandi hug á acS yfirvinna erviSleik- 
ana, sem landneminn á viS aS stríSa. í þessu landi. 
Freysteinn var mesta hraustmenni og kappsamur til 
hverrar vinnu sem hann gekk, samfara fyrirhyggju. 
Þegar hann lézt átti hann fimm lönd mecS reisulegum 
byggingum af beztu tegund, akuryrkjuverkfæri öll og 
fjölda af nautgripum og öSrum skepnum í bezta ásig- 







ALMANAK 1918 


93 


komulagi. Því má viS bæta, aS alt var skuldlaust. 
Freysteinn lézt 1 7. marz 1914; hafði hann um nokkur 
ár kent sjúkleiks í hálsi, sem ágerSist. Var hann á leiS 
til Winnipeg aS leita læknishjálpar. Kvaddi hann konu 
sína og vini á járnbrautarstöSinni í Churchbridge og 
um leiS og hann- tók sæti í vagnlsestinni var hann ör- 
endur. Kristín kona Freysteins var merkiskona. Alt 
sem hún tókst á hendur, rækti 'nún með trúmensku, 
sem aldrei brást. HeimiliS annaSist hún með ráS- 
deild og meS svo miklum kærleik til manns síns og 
barna, aS aSdáanlegt var. MeSan á veikindum manns 
hennar stóS, var eins og heilsa hennar færi þverrandi. 
Hún var tilfinninganæm, hafSi orSiS fyrir sársauka 
miklum 190Í viS fráfall sextán ára dóttur af slysi, sem 
hún aldrei gat gleymt. Og viS fráfall manns síns fanst 
henní líf sitt hlyti aS vera á enda og þráSi af alhug aS 
mega verSa bónda sínum samíerSa. Ung var eg 
Njáli geíin’ sagSi Bergþóra forSum. Kristín andaS- 
ist 20. júlí sama ár og hvílir viS hliS manns síns í 
grafreit Þingvallakirkju. — Á þeim 28 árum, sem þau 
hjón dvöldu hér í bygSinni, tóku þau mikinn og góSan 
þátt í félagslífinu. Hann var öruggur starfsmaSur 
kristindómsmálanna og fulltrúi á kirkjuþingum Vestur- 
íslendinga nokkrum sinnum. AlúS og gestrisni sýndu 
þau hjón öllum er aS garSi bárust. HafSi hann gott 
lag á aS gleSja gesti sína meS spaugsyrSum og meS 
þeim vekja skemtilegar samræSur. — Fimm börn 
þeirra eru á lífi: Kristín, kona Halldórs Reykjalín á 
Mountain; Högni, í Winnipeg; Ingibjörg, kona Jónas- 
ar ÞorvarSssonar kaupmanns í Winnipeg; og Jón og 
GuSný, sem nú sitja í búi foreldra sinna. Líka áttu 
þau fósturbarn, Önnu Hannesdóttur, gifta J. G, 
Snædal, tannlækni í Winnipeg. — Jón sonur Frey- 
steins býr á landi föSur síns, meS systur sína fyrir bú- 
stýru, eins og áSur er sagt. Hefir Jón mörg lönd yfir 
aS ráSa, er dugnaSarmaSur meS afbrigSum og býr 
stórbúi og líklegur aS eiga góSa framtíS.—1916. 



94 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Ólafur GuSmundsson, fæddur í Litla-Dunhaga í 
MöSruvallaklausturssókn í EyjafirSi 17. febrúar 1850. 
FaSir hans var síra GuSmuudur Einarsson, stúdents og 



Ólafur Guðmundsson og SigþríSur Guðbrandsdóttir. 


kaupmanns í Reykjavík, Jónssonar; var Einar stúdent 
eins og kunnugt er; föSurbróðir Jóns forseta Sigurðs- 
sonar og facSir Ingibjargar konu hans. Móðir Ólafs 
var Guðrún dóttir Georgs Péturs Hjaltsted. I það 
mund var síra Guðmundur prestur Möðruvalla presta- 
kalls. Þegar Ólafur var sjö vetra tók facSir hans 
veitingu fyrir Arnarbæli í Ölfusi og fluttist hann þang- 
acS með ferldrum sínum. Þegar fram licSu stundir ætl- 
aði síra GucSmundur að láta son sinn ganga skólaveg- 
inn, en Ólafur neitaði; var það skapi hans nær, aS 







ALMANAK 1918 


96 


standa vi(S slátt og aÖra vinnu sem a<5 búskap laut, en 
skólanám, enda var hann hraustmenni og einkar 
létt um vinnu. Hjá foreldrum sínum var hann þar 
til áriS 1872, aS hann tók sig upp ásamt nokkrum öSr- 
um af Eyrarbakka, undir forystu síra Páls Þorláks- 
sonar, og fór til Bandaríkja Norður-Ameríku, og léttu 
eigi ferS sinni fyr en þeir komu til Washington- 
eyjarinnar, því þangað voru áSur nokkrir landar 
komnir. StaSnæmdust þeir flestir þar um veturinn, en 
Ólafur hélt til Milwaukee og dvaldi þar til næsta haust. 
Um veturinn 1873, 28. febrúar, druknaSi síra GuS- 
mundur faSir Ólafs í Ölfusá. Svo aS á næsta hausti 
hvarf Ólafur aftur heim til Islands, samferSa 
Torfa búfræSingi frá Ólafsdal, sem þá var á heimleiíS. 
Fór Ólafur þá til móSur sinnar og var hjá henni þar til 
hún lét af búskap 1876. þaÖ sama vor giftist Ólafur 
ungfrú SigþrúSi GuSbrandsdóttur. Fædd í Hákoti á 
Álftanesi 1858, dóttir Guðbrandar Hinrikssonar og 
ÁstríSar Árnadóttur, er síSar giftist Narfa Halldórs- 
syni. ÞaS sumar hurfu ungu hjónin vestur um haf og 
til Nýja Islands og voru þar í tvo vetur en í Winni- 
peg á sumrum. SíSan flutust þau til Dakota og námu 
þar land og dvöldu þar til 1886, aS þau fluttust til 
ÞingvallabygSar, sem á því vori var aS byggjast. 
Voru þau ein meS þeim efnuSustu, er til bygSarinnar 
komu, áttu 20 nautgripi, uxapar og öll nauSsynleg 
vinnuáhöld. Ólafur var maSur lipur og skemtinn í 
allri framkomu og bæSi eru þau hin mestu myndar- 
hjón. Hafa komiS upp tíu mannvænlegum börnum 
og heita þau: GuSmundur, GuSbrandur, Öli Frí- 
mann, Jóhannes, Júlíus og Kjartan; Ingibjörg, GuS- 
rún, Sigurlína, Kamilla Kristín og Ásta Marfína. — 
GuSmundur er giftur Þórunni Björnsdóttur, bónda í 
Þingvalla; Ingibjörg, gift Magnúsi Péturssyni bónda á 
Big Point, Man.; og Sigurlína, gift Kristjáni Backman, 
er nú stundar nám viS læknaskólann í Winnipeg. — 
HéSan flutti Ólafur 1 898 til Glenforsa í Manitoba og 



96 


ÖLAFUR S. THORGEIRSSON 


var þar um hríS, og síSan a<S Isafoldar pósthúsi og 
býr þar nú. 

Jósep Ólafsson. Voru foreldrar hans Ólafur GuS- 
mundsson Jónssonar frá Fornhaga í Hörgárdal og Sig- 
ríSur Jósepsdóttir Jósepssonar, er eitt s’nn bjó á 



Jósep Ólafsson og Margrét Kristjánsdóttir. 


Munkaþverá og síSar í Hvammi í EyjafircSi. Þau 
Ólafur og SgiríSur foreldrar Jóseps bjuggu allan sinn 
búskap í Hvammi yfir 40 ár. Jósep, þá ungur maSur, 
var í hópi þeirra er frá Akureyri fóru vestur um haf 
i 873. Fyrsta veturinn hér í landi var hann í Ontario, 
en fór svo til Millwaukee og dvaldi þar eitthvacS og í 
öSrum stöSum í Bandaríkjunum þar til kringum 1 880 
acS hann fluttist til Winnipeg. 1883 gekk hann a<5 
eiga Margréti Kristjánsdóttur, frá StetSja á Þelamörk 
í EyjafjarSarsýslu. Um nokkur ár hafSi Jósep á 
hendi kjötverzlan í Winnipeg, en seldi þá verzlan og 




ALMANAK 1918 


97 


fluttist til Þingvalla 1888. Tók hér eignarrétt á landi 
og reisti snoturt bú og mundu þau hjón hafa átt hér 
góSa framtíS, bæSi fyrir sig og félagslíf bygSarinnar, 
ef heilsa og líf hefSi enzt til, því bæSi voru þau sam- 
valin aS myndarskap. Tvo syni áttu þau, sem upp 
komust, Alexander Óskar, giftur Ingibjörgu Þóru dótt- 
ur Magnúsar Hinrikssonar og konu hans Kristínar 
Þorsteinsdóttur hér í bygS. Búa þau í Churchbridge. 
Hinn heitir Victor Emanúel og á heima hér í bygSinni. 
Jósep lézt eftir langt heilsuleysi voriS 1892. 

SigurSur Jónsson er fæddur á DraflastöSum í Saur- 
bæjarhreppi í EyjafjarSarsýsluu 29. apríl 1852. For- 
eldrar hans voru Jón Bjarnason og Rannveig SigurS- 
ardóttur. Kornungur misti SigurSur föSur sinn. Ólst 
hann upp hjá móSur sinni, er giftist í annaS sinn Jósep 
Jóhannssyni og bjuggu aS Hólum í EyjafirSi Iengi. 
Eftir aS SigurSur varS fulltíSa réSist hann í vinnu- 
mensku þar í sveitinni. 1873 gekk hann aS eiga Þóru 
Hannesdóttur, Jóhannssonar, og konu hans Rut Ól- 
afsdóttur, ssttuS vestan úr bkagafirSi. ÁriS eftir 
fluttust þau til Canada og dvöldu fyrsta áriS í Ontario. 
Og voru síSan í fyrsta hópi íslendinga (1875) til Nýja 
Islands og námu land tvær mílur suSur af Gimli og 
nefndu bújörS sína Fögruvelli. Þar voru þau þangaS 
til 1 886, aS þau fluttust til þingvalla og reistu þar bú. 

189 3 keypti SigurSur land í nágrenni viS sig, meS 
byggingum og nokkuS af landinu plægt, fyrir eitt lítiS 
hross. Þau SigurSur og Þóra eignuSust níu börn, og 
eru fjögur á lífi: Rannveig, gift norskum manni, Julius 
Skaalrud, og búa í nágrenni viS SigurS og eiga þrjú 
börn; svo eru þrír synir: William SigurSur, Eggert og 
Pálmi. Þeir bræSur tóku heimilisréttarllönd strax og 
þeir höfSu aldur til. Hafa þar aS auki gert kaup á lönd- 
um í nágrenni viS sig og reka félagsbú; hafa mikla 
jarSrækt og öll akuryrkjuverkfæri, þar á meSal þreski- 
véþ sem þeir halda úti á haustum fyrir sjálfa sig og 
nágrannana. William SigurSur gekk í herliS Canada 
í marzmán. 1 9 1 6.—Þóra kona SigurSar lézt 6. júní 



98 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


1899. ÁriíS 1905 kvæntist SigurSur í annaS sinn Pál- 
ínu Marteinsdóttur GucSlaugssonar frá ÁlftagerSi við 
Mývatn. Var hún ekkja eftir Snorra Jónsson Reykja- 



Sigurður Jónsson og Þóra Hannesdóttir. 

lín frá Þönglabakka í Þingeyjarsýslu, er lézt 1904. 
MecS honum hafSi Pálína eignast fjóra syni og eina 
dóttur, sem nú eru fullorcSin. Gekk elzti sonurinn, 
GuSmundur aS nafni, í herþjónustu í jan. 1916. Þau 
Pálína og SigurSur hafa eignast þrjú börn, 2 pilta og 
eina dóttur. Búa þau á landi, er þau hafa keypt, og 
hafa bygt þar vandacS hús og hafa allmikla akra. — 
SigurSur hefir tekiS mikinn og góðan þátt í öllum 
félagsskap, er til framfara hefir leitt, síSan hann kom 
í þessa bygcS. Látið sér einkar ant um skólamál hér- 
acSsins og veriS góSur styrktarmaSur Þingvallasafn- 
aSar og mætt sem erindsreki fyrir þann söfnucS á 
kirkjuþingi. 





ALMANAK 1918 


99 


Helgi Árnason er fæddur 2. september 1847, son- 
ur Árna Ólafssonar og Gróu Bjarnadóttur, hjóna á 
Steinkrossi á Rangárvöllum. Hjá foreldrum sínum 
ólst hann upp. Lézt facSir hans 1858, en móSir hans 

giftist aftur 1861, GuSm. 
SigurSssyni, ættuSum úr 
Hrunamanna hreppi Ár- 
iS 1 864 réSist Helgi í vist 
aS ReySarvatni til BöSv- 
ars Tómassonar og var 
þar í níu ár. SíSan var 
hann fjögur ár á Korn- 
brekkum. Kona Helga er 
GuSrún Jónsdóttir Tóm- 
assonar og Rannveigar 
ÞorvarSsdóttur, hjóna á 
Uppsölum í Hvolhreppi. 

1 864 fór hún frá foreldr- 
um sínum aS ReySarvatni 
í Rangárvallas. til föSur- 
bróSur síns, sem áSur er 
nefndur, og var þar í 
þrettán ár. VoriS 1877 
byrjuSu þau Helgi og 
GuSrún aS eiga meS sig sjálf í húsmensku í AuSshoIti 
í Ölfusi um eitt ár. AnnaS ár voru þau í Króki í Arn- 
arbælishverfi; þaSan fluttust þau aS Hvammi í Ölfusi 
og bjuggu þar sjö ár. Þau byrjuSu búskap meS litlum 
efnum og þótt efnahagurinn færi heldur batnandi, var 
búskapur þeirra alt af í smáum stíl. MeSan þau voru 
í vinnumensku fékk hann sjö spesíur um áriS (nálægt 
$8) og tólf sauSkinda fóSur og öll föt, en kaup hennar 
um þriSji partur móti hans. VoriS 1886 réSu þau af 
aS fara vestur um haf, seldu bú sitt, sumt viS uppboS 
og sumt eftir því sem bezt gekk þess utan. Um fjöru- 
tíu sauSir voru óseldir til haustsins, sem góSur ná- 
granni hans, Hannes Hannesson í Bakkaholti, tók aS 
sér aS selja og leysti vel af hendi; aSrar eignir, sem 





100 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Helgi átti útistandandi, tók sóknarprestur hans, séra 
ísleifur Gíslason aS sér acS innkalla, og gekk frá því 
sómasamlega. Helgi og Tómas Ingimundarson frá 
EgilsstöSum höfSu ráSgert aS halda saman og verSa 
samferSa til Þingvallanýlendu. HöfSu þeir lesiS lýs- 
ing af því héraSi í blacSinu “Leifur ”, sem þá var sent 
gefins til íslands. AS kveldi 4. júlí var faricS um 
borS í Reykjavík á gufuskipiS Camoens. Fór skipicS 
kring um land og tók fólk og hesta á fimm höfnum. 
Komum vicS til Skotlands þann 16., til Quebec þann 
25. og til Winnipeg 30. s.m. Eftir aS til Winnipeg 
kom varS töf á því acS Helgi og Tómas færu vestur til 
Þingvalla. Fór Helgi um tíma suSur til Pembina og 
vann þar öcSru hverju, svo aS hann vann fyrir því, 
sem fjölskyldan þurfti. Fór svo um haustiS aftur til 
Winnipeg og þaSan vestur til Þingvalla í október. Var 
í húsi með Birni Ólafssyni um veturinn og flutti á land 
sitt um voriS 1887, í nágrenni vicS Tómas, sem ácSur 
er getiS. ASrir nágrannar Helga voru Ólafur GuS- 
mundsson frá Arnarbæli og ÞiSrik Eyvindsson frá 
Útev; voru þeir fjórir á 14-22-32. — Þau Helgi og 
GuSrún eignuSust sex börn; komust þrjú til fuIlorSins 
ára: Helgi, fæddur 24. ágúst 1882, var skólakennari, 
mikiS mannsefni. er lézt 1906. GuSmundur Camo- 
ens, fæddur 1 3. júlí 1 886 á skipinu Camoens viS Skot- 
land; skírSur í Glasgow 15. s.m. YfirmaSurinn á 
skipinu baS þess, aS hann væri látinn heita nafni 
skipsins,. er giftur Ólöfu Emilíu Biörnsdóttur, og býr á 
landi föSur síns. ArnheiSur, fædd 24. marz 1889, 
gift Hjálmari Ólafsyni Loptssonar. MeS Helga kom 
og aS heiman fósturdóttir þeirar hjóna, systurdóttir 
GuSrúnar, Sesselja Tónsdóttir SigurSssonar, sagnfræS- 
ings frá Steinum undir Eyjafiöllum og konu hans Rann- 
veigar Jónsdóttur frá Uppsölum í Hvolhreppi. Er hún 
gift Steingrími Jónssyni bónda viS Kandahar, Sask.— 
Þau Helgi og GuSrún bjuggu á landi sínu í 25 ár, flutt- 
ust til Bredenbury, sem er lítill bær vestan viS nýlend- 
una, 1912, keyptu lóS og bygSu á því lítiS hús, sem 



ALMANAK 1918 


101 


þau hafa búiS síðan. Þau eru viS góSa heilsu og eru 
líkindi til aS þau njóti þar æfikveldsins.—1915. 

Bjami Stefánsson, fæddur á Litla-Bakka í MiSfirSi 
í Húnavatnssýslu 1. október 1854. Foreldrar hans 
voru hjónin Stefán Stefánsson og Karólína Bjarna- 



Bjarni Stefánsson og Elín Indíana Eiríksdóttir. 


dóttir, sem þar bjuggu. Bjarni misti föSur sinn ungur 
og varS hann þá aS fara til vandalausra, en vann jafn- 
an fyrir sér. Þótti hann verkmaSur ágætur, lét vel alt 
smíSi, bæSi á tré og málm, og stundaSi þaS jafnan 
alla æfi. ÁriS 1878 giftist hann Elínu Indíönu Eiríks- 
dóttur; voru foreldrar hennar Eiríkur Jónsson og Anna 
Eiríksdóttir. Dvöldu þau aS Reykjum í HrútafirSi og 
síSar fluttust þau aS ÓspaksstöSum í sömu sveit og 
þaSan fóru þau vestur um haf áriS 1883 og voru bú- 
sett í Winnipeg þar til þau fluttust í þessa bygS voriS 


102 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


1886. Á þeim árum var tregt um vinnu hér í landi og 
kaupgjald lágt, og voru því efni þeirra hjóna lítil þegar 
hingað kom, en dugnaður og þrautseigja beggja hjón- 
anna komu þeim yfir örðugleikana, sem frumbýlings- 
árin hér í landi höfðu í för með sér. Þau áttu hóp barna 
fyrir að sjá og leystu uppeldi þeirra af hendi með 
sóma. 1 félagslífi nýlendunnar tóku þau hjón mikinn 
og góðan þátt. Hélt Bjarni uppi sunnudagsskóla um 
nokkur ár og lét sér ant um kristindómsmálin. Á sam- 
komum bygðarinnar kom hann oft fram á ræðupallinn 
og vár ánægjulegt á hann að hlusta, því hann var mað- 
ur mjög skýr og vel greindur. 1 skólanefnd sveitarinn- 
ar sat hann alt af. — Tólf ár bjó Bjarni í Þingvalla- 
bygð; þá fluttist hann ásamt þrem öðrum íslenzkum 
bændum austur í Strathclair-sveit í Manitoba og settist 
á land er hann keypti. Þar bjó Bjarni rausnarbúi í 
fjórtán ár. En þá höfðu smámsaman íslenzku ná- 
grannarnir flutt burtu og var Bjarni einn orðinn eftir 
Islendinganna og kunni þá eigi við sig þar lengur; vildi 
hann þá komast í bygð með Islendingum til þess að 
geta notið félagsskapar með þeim á elliárunum. Börn 
hans voru þá og fulltíða og sum komin vestur í Vatna- 
bygð í Saskatche-wan og stóð því hugur hans þangað. 
Seldi hann þá lönd sín í Manitoba og keypti aftur ná- 
lægt bænum Elfros. Var hann á leiðinni þangað með 
búslóð sína, þegar hann féll út af járnbrautarflutnings- 

vagni og beið bana af. - Bjarni og kona hans Eíín 

Indíana eignuðust tíu börn, en sex af þeim komust til 
fullorðinsára: Stephan Danival, ráðsmaður hjá útgáfu- 
félagi Heimskringlu í Winnipeg; Eiríkur, bóndi við 
Elfros, Sask., giftur Þorbjörgu dóttur Þorvarðar Ein- 
arssonar í Pembina, N.-D.; Engilráð, gift Ó. Ögmunds- 
syni, bónda hjá Winnipegosis; Anna Jakobína, gift 
Gunnari Gíslasyni, bónda hjá Elfros, Sask.; Elí Bjarni, 
býr með móður sinni við Elfros, og Karólína, heima 
hjá móður sinni. 



ALMANAK 1918 


103 


Heiðraði kunningi, Helgi Árnason ! 

Fjöldi kornanna myndar bynginn, jafnvel þó 
ekki sé hægt aS taka mikiS tillit til hvers ‘einstaks út 
af fyrir sig, sízi þeirra smærri. 

Þú hefir beSiS mig aS gefa þér einhver ja punkta, 
sjálfum mér viSvíkjandi, í landatökusafn þitt, neitaSi 
eg því, mundir þú tína eitthvaS saman. En þar sem 
hver er sínum hnútum kunnugastur, má eg eins vel 
verSa viS þeim tilmælum. Samt hefi eg ekkert sem 
fólk sækist mest eftir að eiga kost á aS lesa í æfiatriS- 
um. Um ekkert ættgöfgi er aS ræSa, sem eg kann aS 
telja til. Engar æsku unaSsemdir, engin skólaganga 
og sökum þess engin mentastig, engar háar stöSur 
eSa embættaveitingar, engar skemtiferSir, engin 
veizluhöld eSa virSinga heimsóknir. 

Flest af hinu síðar talda fer nú raunar fram hjá 
fleirum en mér, þaS leggur leiS sína oftast fram hjá 
þeim, sem plægja eSa sá akra, ala fénað eða leggja 
brautir eSa gera flutningatæki. UppskeruarSurinn 
lendir sjaldan hjá þeim, sem hafa hlotið þá atvinnu- 
grein aS lífsstarfi. Ekki einu sinni eitt einasta æfin- 
týri aS segja frá, því þaS er ekki aS telja þaS, sem 
næstum hver einn hefir frá aS segja, af þeim sem 
fyrir kring um 30 árum tóku sér bólfestu út um 
mannauSar sléttur og skóga NorSvesturlands Kanada, 
svo sem nokkrar kaldar frostnætur eSa eitthvert 
ferSastrit, helzt aS vetri til. 

Þegar lagt var upp til heimilis aSdrátta, var oft 
yfir auS svæSi aS fara, og þó þar hefSi veriS gisti- 
staSir, var varla fé til, eða ekki tímt að eySa einum 
dal til skýlis fyrir sjálfa sig og uxana, sem þá voru 
aS mestu leyti leiStogar ferSalagsins, og báru ekki 
eingöngu hita og þunga dagsins meS okkur starfs- 
bræSrum sínum, heldur líka oft kulda næturinnar, 
og þar sem þá má telja aSra helztu bjargvætti land- 
nemans, (næst kúnum), eiga þeir sannarlega skiliS aS 



104 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


þeirra sé minst. Þeir höfSu líka marga mikils verSa 
kosti. Gátu lifaS og unniS mikiS verk, aS eins meó 
heygjöf og/vatni, og þó þeim, sem voru mjög ákafir, 
þætti þeir stundum seinir í förum, voru þeir, sérstak- 
lega er þeir áttu hey aS sækja, vel hraSir á gangi, og 
svo vissir aS rata um vegleysu, þó myrkur væri, aS 
vegvísustu menn gátu þar tæplega jafnast við.' 

En eftir því sem mig minnir um útlit sumra 
þeirra, munu þeir tæplega hafa fengiS veróugt endur- 
gjald fyrir verk sín; en slíkt er oft og einatt manns- 
eSliS viS fleiri en uxana. Samt fóru margir vel meS 
þá, og hafa minst þeirra meS hlýhug. Og hvað mig 
snertir, ætti eg von á því aS mæta kunningjum mín- 
um hinum megin landamæranna, væri þaS ekki stór 
hópur, sem mér væri meiri ánægja aS mæta, en fyrstu 
uxarnir, sem eg vann meS. Hvort þeir mundu taka 
mér eins hlýlega, er eg síSur fær um aó leiSa getur 
aS. Hefi samt von um, aS ef þeir bæru kjör sín sam- 
an viS þaS, s^m lakast var. yrSi þeir ekki mjög óá- 
nægSir. Og skyldi nú svo líta út aS þeir væru svang- 
ir og eg vissi þar af góSri graslaut, skyldi eg vísa 
þeim á hana eSa fá góSan bás í hlýju f jósi. Og þó 
mér sé unaSur aS hlusta á fagran söng og hljóSfæra- 
slátt, trúi eg ekki öSru en eg mundi skreppa frá því 
og bæta viS tuggu, ef lítiS væri,orSiS í stallinum. Nú 
eru uxarnir varla til nema í endurminningu. Hestar 
eru komnir í þeirra staS, þeir eru liSlegri og fljótari 
í ferSum, en miklu kostnaSarmeiri til fóSurs. FerSa- 
lög eru mikiS breytt frá því sem fyrst var, yfirleitt 
miklu styttri og vegir talsvert farnir aS myndast. 
Svo má telja þaS til ferSasparnaSar, aS talþráSur 
{Telephone) er nú kominn um alla bygSina, og svo 
eru bifreiðarnar aS taka sér heimilisrétt. 

Eg er fæddur á Efra Apavatni í Laugardal í Ár- 
nessýslu, 24. nóvember 1857. Foreldrar mínir: Hin- 
rik Gíslason frá Nethömrúm í Ölfusi, móSir mín, Jór. 



ALMANAK 1918 


106 


unn Magnúsdóttir, Eyjólfssonar frá Steinsholti í 
Leirársveit. Steinsholt var föSurleifS móður minnar 
á móti systur hennar, GuSrúnar. ÞangaS flutti faSir 
minn til búskapar, en varS vegna fátæktar aS bregða 
búi eftir nokkur ár, og var eg þá kringum níu ára 
gamall, fluttur ásamt öSrum systkinum mínum á fæð- 
ingarhrepp föSur míns. ÞaS tímabil er mér sem í 
fersku minni og í því engir sólskinsdagar. Einu á- 
nægjudagarnir frá því tímabili eru dagarnir sem eg 
gekk til prestsins og eina virSingin, sem mér hefir 
hlotnast, var, aS vera settur instur af fimm drengjum, 
sem þá voru fermdir, fyrir aS vera fróSur í kverinu. 

En eg ætla ekki aS fara aS hripa upp neinar 
æsku endurminningar, þó þær séu lítilsháttar aS 
komast í móS, og ættu nú reyndar aS geta jafnast 
til nytsemdar viS sumt af því, sem sézt á prenti, ef 
þær eru greinilega fram settar og satt frá sagt, þar 
sem lifnaðarhættir mannfélagsins stafa aS miklu leyti 
frá þeim hugsunarhætti, sem innleiddur er hjá ung- 
mennunum. En svo hefir vottaS fyrir því, aS þeirri 
frásögn mundi veitt hlýrri móttaka frá þeim mönn- 
um, sem höfðu opinn veg aS skólamentun, er gaf 
þeim tækifæri aS þægilegri lífsstöSu en hinum, sem 
ólust upp svipaS því sem Einar Hjörleifsson lýsir í 
sögunni ,, Vistaskifti“, og urSu svo aS flýja land vegna 
vonleysis um aS geta lifaS þar sjálfum sér og öðrum 
til gagns eSa ánægju, og verSa svo aS lifa i nokkurs 
konar útlegS. Því hvaS sem nægtunum í þessu landi 
viSvíkur, eru þaS víst býsna margir, jafnt Islending- 
ar sem aðrir þjóSflokkar, sem skilja viS heimalöndin 
á fullorðins aldri, að þeir þrá átthagana, og láti sú 
tilfinning ekki á sér bera meS hlýhug, hefir mér 
stundum fundist votta fyrir gremju yfir því, aS hafa 
ekki átt kost á aS eySa þar æfidögunum. 

Eins og flestir aðrir á þeim líma, dvaldi eg í 
vinnumensku til ársins 1887. Giftist þaS ár 4. júlí 



106 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Kristínu Þorsteinsdóttur, Jónssonar frá Haugshúsum 
á Álftanesi, og konu hans Kristínar Guómundsdótt- 
ur, Jakobssonar frá Húsafelli. 

LögSum vió af staó 11. sama mánaSar til þessa 
lands og lentum í Winnípeg 1. ágúst. 

Fyrsta verk mitt í þessu landi var, aS moka 
sandi undir trébönd á járnbraut, og vann eg fyrstu 
árin mest viS járnbrautarvinnu. því hún var þá helzt 
á boSstólum. Eg fluttist á heimilisréttarland mitt í 
janúar 1891, og er þaS sem tvær og hálfa mílu aust- 
ur frá þorpinu Churchbridge, og átti þar heíma til 
ársins 1905, aS eg flutti þangaS sem eg nú bý, sem er 
um fimm mílur norSaustur frá Churchbridge, og þar 
sem nú er Thingvalla pósthús. 

Börn okkar eru þrjár dætur : Ingibjörg Þóra, 
fædd 12. september 1888, nú gift Alexander Óskar 
Jósepssyni, Ólafssonar, og eiga þau heima í Chuich- 
bridge. Jórunn er fædd 9. febrúar 1895; gengur hún 
á háskóla, en kennir viS alþýSuskóla á sumrin. Elin 
Kristín er fædd 19. júní 1903. 

2. marz 1916. 

Magnús Hinriksson. 


(Framhald á sögu Þingvallabygðar í nœstu títgáfu.) 



ALMANAK 1918 


107 


ÁSTSJÚKA UNGMENNIÐ. 

(Æfintýri eftir J. Magnús Bjarnason.) 


Einu sinni var ungur og efnalaus maSur, sem var 
allmikiS hörpuskáld. Hann fékk alt í einu brennadi 
ást á auSugri miSaldra konu, sem var af tignum ætt- 

um. En hún elskaSi ekki hann.-Einhverju sinni 

hitti hann hana niSur viS sjó, þar sem hún sat á stórum 
steini í flæSarmálinu. Og var hún aS lesa ástarljóS, 
sem þessi ungi maSur hafSi nýlega gefiS út. 

“HjartaS í mér logar og brennur af ást til þín,” 
sagSi hann. 

“þaS hlýtur aS vera voSalegt ástand,” sagSi hin 
ættgöfuga kona og leit ekki upp. 

“Og getur þú þá ekki elskaS mig?” sagSi hann. 

“Nei,-ómögulega,” sagSi hún. 

“Þá er bezt aS eg vaSi hérna út í sjóinn. 

“Já, gjörSu þaS,” sagSi hún. “því þaS kælir þig.” 

“Og þá drukna hinir sáru harmar mínir.” 

“AuSvitaS,” sagSi hún. 

“Og þá endar þessi átakanlegi sorgarleikur.” 

“Já, eins og betur fer,” sagSi hún. 

“Og eg ælla aS arfleiSa þig aS þessum fáu hörpu- 
lióSum, sem eg hefi ort. ” 

“Eg þakka þér fyrir aS ætla aS muna eftir mér, 
þegar þú semur erfSaskrá þína,” sagSi hún. 

“Hún er þegar samin. Og kvæSin mín eru þaS 
eina, sem eg skil eftir mig.” 

“Eg er þá eini erfinginn?” sagSi hún. 

“Já, sá eini.” 

“Og heldurSu, aS þú farir bráSum aS deyja?” 
spurSi hún. 

“SkilurSu mig ekki? Eg er í þann veginn, aS 
vaSa út í sjóinn til þess aS deyja.” J:l 

. 'ic 



108 


ÓLAFTJR S. THORGEIRSSON 


"Eg hélt, aS þú ætlaSir út í sjóinn acS eins til þess 
aS kæla þig," sagði hún. 

"Nei, eg ætla blátt áfram aS fyrirfara mér.” 

“Og er þaS fullkomin alvara þín?" sagSi hún. 

“Já, eins sannarlega og eg stend hér og himininn 
er yfir höfSi mér, þá er eg fastráSinn í því aS deyja 
hér í dag og lofa þér aS horfa á dauSastríS mitt.” 

“Getur ekkert aftraS þér frá því áformi?” sagSi 

hún. 

“Nei, ekkert. Því eg hefi æ og æfinlega staSiS 
viS orS mín og áform.” 

“ÞaS á svo aS vera,” sagSi hún. 

“Ó, þú, hin undurfagra, en harSbijóstaSa kona! 
Vertu nú sæl.”- 

Og hann óS út í sjóinn.-En þar var útgrynni 

mikiS. 

“FarSu vel,” sagSi konan. Og hún leit ekki upp. 

Hann horfSi til baka sem snöggvast. 

"ViS sjáumst aldrei framar!” sagSi hann og varir 
hans titruSu. 

“Jú, hinum megin,” sagSi hún. 

“Innan örfárra augnablika veröur sál mín komin 
inn í eilífSina,” sagSi hann og óS lengra út í sjóinn. 

“Eg biS aS heilsa vinum og ættingjum, sem eg á 
þar,” sagSi hún og horfSi á kveriS, sem hún hélt á. -— 

Hann leit enn til baka sem snöggvast. 

“Ó, þú tálar-dís meS tinnu-harSa hjartaS!” sagSi 
hann og krepti hnefann, “hjarta-blóS mitt skal koma 
yfir höfuS þér!” 

“En þaS litar samt aldrei hendur mínar,” sagSi 
hún og hélt áfram aS lesa.- 

Fám augnablikum síSar var hinn ungi, ásthrifni 
maSur kominn um hundraS faSma frá landi, en ekki 
þó dýpra en honum tók undir hendur. 

“Kaldur er dauSinn, drottinn minn!" sagSi hann 
og saup hveljur. “Eg held þaS sé vissara, aS eg snúi 
r.ú aftur til lands, áSur en eg fæ krampa-flog af 
kulda.” 




ALMANAK 1918 


109 


Og hann ÓÍS kappsamlega til lands, rétt eins og 
hann vissi af hákarli á eftir sér. 

“HvacS! Ertu kominn strax aftur?” sagSi hin tig- 
inborna kona, þegar hún sá hinn unga, ástsjúka mann 
staSnæmast viS steininn, sem hún sat á. 

“Já,” sagSi hann og skalf af kulda. 

“Og hvaS kom til þess, aS þú breyttir áformi þínu 
svona fljótt? ” sagSi hún. 

“Sjórinn var alt of kaldur,” sagSi hann. Og tenn- 
urnar glömruSu í munni hans. 

“Var þaS öll orsökin? ” sagSi hún meS mikilli ró, 
og lét aftur kveriS, sem hún hélt á. 

“Já,.-En geturSu nú ekki kent í brjósti um 

mig?” sagSi hann, og þaS greip hann ofsa-kalda. 

“Enginn kennir í brjósti um mann, sem ekki stend- 
ur viS orS sín,” sagSi hún þyrkingslega, stóS upp og 
gekk í burtu. 



no 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Guðjónía Einarsddttir Ólafsson. 

(ÆSKUMINNING). 

Hún var fædd aS SySra-Hraundal, í Álptaness- 
hreppi í Mýrasýslu, þann 14. dag aprílmánaóar 1859. 
Foreldrar hennar voru þau heiSurs-hjón : Einar 
Jónsson Hnappdal og Halla Jónsdóttir frá Svarf- 
hóli í Mýrasýslu. Einar var maSur vel gefinn, kjark- 
mikill og bezti drengur, og svo barngóSur, aS hann 
átti fáa sína líka. Hann var fæddur 18. júlí 1829, 
og dó í N.-Dakota 22. feb. 1906. Halla var mesta 
merkiskona, prýSisvel skáldmælt og stórgáfuS. Alt, 
sem hún orti (og þaS var mikiS) lýsti hreinu og göf- 
ugu hugarfari og viSkæmu hjarta. Hún var fædd aS 
Háhóli í Mýrasýslu, þann 5. apríl 1816, ogdóíN. - 
Dakota fyrir rúmum þrjátíu árum. Öll voru börn 
þeirra vel gefin og miklum mannkostum búin, og var 
öllum, sem nokkuS kyntist þeim, mjög hlýtt til þeirra. 
Af þeim (börnum þeirra) eru nú á lífi aó eins tvö : 
Siguróur B. Einarsson Hnappdal, bóndi nærri Hall- 
son P.O. í N.-Dakota, og IngirvÓur (ekkja Snæbjarnar 
Ólafssonar) í Manitoba. 

Einar og Halla tóku sér bólfestu í íslenzku ný- 
lendunni á Mooselands-hálsum í Nýja-Skotlandi, og 
fluttust þrjú af börnum þeirra þangaS meS þeim : Jón, 
SigurSur og GuSjónía ; en IngiríSur kom ekki vestur 
um haf, fyr en tólf eSa þrettán árum síSar.—Býli sitt 
þar í nýlendunni kölluSu þau Fljótsbrekku. Það var 
anstasta býliS í íslenzku bygSinni. Var þar jafnan 
gestkvæmt mjög, og var öllum tekiS með opnum örm- 
um gestrisninnar, þó oft væri þar þröngt í búi, eins 
og hjá öSrum þar í nýlendunni. — Eg man þaS, aS 
enskur prestur og mann-vinur, Potter aS nafni, sem 
þangaS kom einu sinni, dáSist aS því, hvaS fólkiS í 



ALMANAK 1918 


111 


því húsi hefSi tekiS sér vel, þrátt fyrir fátæktina. Og 
þaS sagSist hann hafa séS á andliti hinnar öldruSu 
konu, aS hún var stórgáfuS og af góSum ættum. 

Eg man mjög vel eftir þessu fólki. ÞaS var mér 
alt sérlega gott og innilegt, eins og allir þar í nýlend- 
unni. En þau systkinin, Jón, SigurSur og GuSjónía, 
voru talsvert eldri en eg, og þau gengu aldrei á barna- 
skólann þar, eins og viS yngri börnin íslenzku, og 
þess vegna kyntist eg þeim ekki eins mikið og 
annars hefSi orSið, þó eg aS vísu kæmi aS Fljóts- 
brekku oft og iSulega. Þar þótti mér ætiS gott aS 
koma, því að Halla var mér eins og bezta móSir, og 
þreyttist aldrei á aS segja mér fallegar sögur og láta 
mig heyra fögur kvæSi. Og minnist eg jafnan þeirr- 
ar góSu og gáf uSu konu meS þakklæti og aSdáun. 

Allir hinir eldri unglingar í íslenzku nýlendunni 
í Nýja-Skotlandi urSu, fyrir fátæktar sakir, aS fara á 
mis viS alla skólamentun. Þeir urSu allir, bæSi pilt- 
ar og stúlkur, aS fara í vistir til innlends fólks, til 
þess aS vinna fyrir sér. Og þó kaupiS, sem piltarnir 
fengu, væri sérlega lágt, var samt kaup stúlknanna 
mikiS minna aS tiltölu, jafnvel í erfiSustu vistum. Og 
hefði víst mörgum stúlkum nú á dögum þótt kaup það 
lágt, sem íslenzku stúlkurnar í Nýja-Skotlandi urSu 
aS sætta sig viS á þeim árum. Þær voru heldur ekki 
aS kaupa neinn óþarfann, íslenzku stúlkurnar þar. 
En þær lærSu margt gagnlegt, sem hjálpaSi þeim til 
aS komast áfram síSar meir. Og þaS er eftirtektar- 
vert, aS allar, eSa flestar, þessar stúlkur urSu vel efn- 
aðar, þegar þær fóru aS búa, og eignuðust líka (flest- 
ar af þeim) mestu ráSdeildar- og dugnaðar-menn. — 
ÞaS má því meS sanni segja, aS íslenzku stúlkurnar, 
sem unnu í hinum ströngu vistum í Nýja-Skotlandi, 
hafi í raun og veru gengiS í skóla, og hlotið þá þekk- 
ing, sem verulega kom þeim í hag, þegar þær sjálfar 
tóku viS hússtjórn. 



112 


ÓLAFTTR S. THORGEIRSSON 


Gubjónía Einarsdóttir var ein af þessum táp- 
miklu, þrautseigu íslenzku stúlkum, sem hlutu mentun 
sína aS mestu í þessum harSa skóla, og lærSu alt til- 
sagnarlaust. >— Fvrst þegar eg sá hana, var hún á aS 
gizka sextán eSa seytján ára gömul, og nýkomin frá 
íslandi. ÞaS var áriS 1876, ef eg man rétt. Hún 
var bráSþroska, þreklega vaxin, heilsugóS og rjóS í 
kinnum, og öll framkoma hennar djarfleg og um leiS 
hispurslaus ; og hún bauS af sér sérlega góSan þokka. 
Hún var vel máli farin og orSheppin, röddin þýS og 
hrein, og þaS var eins og gleSibjarmi færSist yfir and- 
lit hennar, þegar hún talaSi. Og eg sá hana aldrei 
nema glaSa og viSmótsþýSa. Hún vildi öllum gott 
gjöra : gleója fátæka og hugga þá, sem grétu, því a S 
hjartagæzkan var henni meSfædd. — Hún undi sér 
bezt viS barm náttúrunnar. Eg man, hvaS henni 
þótti vænt um fuglana, og hversu vel hún hlúSi aS 
hreiórunum þeirra, hvaó hún dáSist að hinum tigu- 
legu, sí-grænu furutrjám og hinum fagur-laufgaSa 
hlynviS (maple), og hvaó hún elskaSi blómin. — Hún 
var afbragSs vel gáfuS. kjarkmikil og staðföst. Og 
hún var svo námfús og fljót aS læra, aS þaS vakti 
mjög eftírtekt innlends fólks, sem kyntist henni. Eg 
heyrSi málsmetandi, gáfaSa skozka konu, sem þekti 
GuSjóníu vel, segja þaS um hana viS vinkonu sína, 
aS hún (GuSjónía) væri undantekningarlaust sú bráS- 
gáfaSasta stúlka, sem hún hefði nokkurn tíma þekt, 
aS hún væri prýSisvel aS sér, bæSi til munns og 
handa, og aS hún væri eins góS og hreinhjörtuS og 
hún væri gáfuS. — Eg man, aS eg gladdist, þegar eg 
heyrSi þetta (eg var þá fimtán ára gamall drengur), 
og eg gladdist vegna þess, aó þetta hrós var um ís- 
lenzka stúlku (og hrósiS snerti mig því óbeinlínis), en 
aSallega gladdist eg þó af því, aS eg vissi, aS þetta 
var ekkert oflof — eg vissi, aS Guðjónía átti þaS alt 
meS réttu. — Hún sjálf var þá komin vestur til "Win- 



ALMANAK 1918 


113 


nipeg, og hefur aS líkindum aldrei heyrt þenna ágæta 
og sanna vitnisburS, sem skozka konan góSa gaf 
henni. — En hinar íslenzku stúlkurnar í Nýja-Skot- 
landi hlutu líka yfirleitt svipaSan vitnisburS hjá þar- 
lendu fólki, sem kyntist þeim. Allar fengu þær lof, 
aS verSugu, fyrir gáfur, ráSvendni og dugnaS. 

Eg man þaS, aS GuSjónía yar sérlega bókhneigS, 
þegar hún var unglingur, og hún var undur fljót aó 
komast niSur í því, aS lesa og skilja enska tungu, þó 
enginn veitti henni tilsögn í því. Einkum voru þaS 
ljóSabækur, sem hún hafSi mest yndi af aS lesa. Hún 
var vel aS sér í íslenzkum bókmentum, og kunni á- 
kaflega mikiS af kvæSum utanbókar, og mun líka 
sjálf hafa ort nokkuS á yngri árum, þó hún léti mjög 
fáa vita um þaS ; aS minsta kosti hef eg alt af veriS 
þeirrar skoSunar, aS hún hafi veriS prýSisyel hag- 
orð. — Hún dáSist aS öllu, sem var vel sagt, hvort 
sem þaS var í bundnu eSa óbundnu máli, og hún 
hafSi mjög glögt auga fyrir öllu, sem var fagurt 
og gott. — SigurSur BreiSfjörS var uppáhalds-skáldiS 
hennar, þegar hún var um tvítugt. ESa svo minnir 
mig. Hún fór ióulega meS vísur eftir hann, og marg- 
ar af þeim vísum eru þaS lang-bezta, sem SigurSur 
BreiSf jörS hefur ort. Hún kunni líka margt fallegt 
eftir Jónas Hallgrímsson, Kristján Jónsson, Benedikt 
Gröndal, Steingrím og Matthías, aS eg ekki nefni síra 
Hallgrím Pétursson og ýms fleiri eldri skáld. — En 
eftir því tók eg (eSa tek eftir því nú), aS sá skáld- 
skapur hreif hana mest, sem var alíslenzkur aS efni 
og formi. Hún unni líka öllu íslenzku : landinu, 
þjóSinni, tungunni og bókmentunum ; og hún vildi 
alt af fslenzk vera. 

Hún var sérlega viSkvæma, og mátti aldrei neitt 
aumt sjá, og vildi engan hryggja ; en hún gat þó sagt 
hreint og beint þaS, sem henni þótti að vera, hver 
sem í hlut átti. Aldrei deildi hún viS aSra um trú- 



114 


ÓLAFTJR S. THORGEIRSSON 


mál, en mun hafa yeriS trúrækin vel, eins og móSir 
hennar. — Og það, sem, ef til vill, einkendi hana 
einna mest, var staSfesta og trygS ; og hún var svo 
vinföst, að hún átti fáa sína líka, hvað það snerti. 
Og þess vegna tók hún sér svo nærri ástvinamissi, 
,,en var þó jafnan stilt og bar harma sína í hljóSi, og 
vissu bara þeir, sem bezt þektu hana, hvað hún fann 
sárt til, “ eins og dóttir hennar, Elin, segir í bréfi til 
mín. 

HaustiS 1903 dvaldi eg nokkra daga í húsi henn- 
ar nærri Hallson P.O., N.-Dakota. Þá lét hún mig 
heyra sum af kvæSum þeim, sem henni höfSu veriS 
kær í æsku, og sem hún hafSi sungiS fyrir mig, þegar 
eg var lítill drengur í Nýja-Skotlandi ; en eg tók fljótt 
eftir því, aS allar þær vísur, sem hún lagSi sérstaka 
áherzlu á, voru áS einhverju leyti raunalegar, og aS 
angurvæS var í rödd hennar. En þá var hún líka 
fyrir stuttu búin aS missa ungan og efnilegan son á 
þréttánda ári, Ólaf Kristinn aS nafni, sem hún treg- 
aSi mjög. Og líka var maSurinn hennar þá aS missa 
sjónina algjörlega. En hún bar sig eins og sönn 
hetja, og hetja hafSi hún líka alt af veriS, og var það 
til síSustu stundar. 

Þann 2. dag ágústmanaSar 1883 giftist hún Sig- 
fúsi bónda Ólafssyni , mesta dugnaðar- og ráSdeildar- 
manni, og var hún síSari kona hans. Þau eignuSust 
fjögur börn, og eru þrjár dætur þeirra á lífi : Elín, 
skólakennari aS Uppham, N.-Dakota ; Halla Sigrib- 
ur María, nú í Hallson, N.-Dakota ; og Jóna Ingiríó- 
ur Grace, nú á kennara-skólanum í MayvilleíN.- 
Dakota. Þær eru allar góSar og gáfaSar stúlkur og 
hafa mjög gott orS á sér. Og hef eg heyrt, aS Elín 
Óiafsson sé álitín aS vera í fremstu röS ungra alþýSu- 
skólakennara í N.-Dakota. Hún kendi um eitt skeiS 
viS skóla í Manitoba, og þótti 'góSur kennari. 

GuSjónía dó að heimili sínu í N.-Dakota, þann 



ALMANAK 1918 


115 


29. október 1913. Og er hennar sárt saknaó af öllum, 
sem nokkuS kyntust henni. 

Eg vil aó síSustu geta þess hér, aS Solveig Ey- 
steinsdóttir hefur ort sérlega fagurt kvæSi eftir GuS- 
jóníu sálugu. Þær voru frændkonur. KvæSi þetta 
birtist í báSum Vestur-íslenzku vikublöSunum. f því 
er þetta : _ • 

,,Bar sú grein 
blöS litfögur, 
innra og ytra 
atgjörvi prýdd. 

Náttúran veitti henni 
vænleik mætan, 
svo af öSrum bar 
yndis-þokka. 


Vancouver, B.C. 

22. marz 1916. 


J. Magnús Bjarnason. 



116 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Æfiágrip Sigfúsar Ólafssonar. 


Sigfús Ólafsson var fæddur haustiS 1836 í Hvamm- 
koti í MöSrjjvallaklausturssókn í Eyjafjarðarsýslu. 
Voru foreldrar hans, Ólafur Jónsson frá Hjalla á 
Látraströnd og Guðlaug Ólafsdóttir, alin upp á Skeri 
viS EyjafjörS. Átta systkini átti Sigfús sem upp 
komust, og hafa f jögur af þeim fluzt til þessa lands : 
Ólöf, kona Magnúsar Halldórssonar, sem lengi bjó í 
Hringsdal í S.-Þingeyjars., og nú hafa búiS um 36 ár 
í HallsonbygS í NorSur-Dakota ; Oddur, giftur GuS- 
rúnu Einarsdóttir frá Grenivík, og búa í Vestur-Kan- 
ada ; Jónas, heitir síSari kona hans Katrín Magnús- 
dóttir, ættuS af Jökuldal, búa í Minneota Minn. 
GuSrún, nú ekkja eftir IndriSa IndriSason, og býr í 
Seattle, Wash. 

Um tuttugu ára aldur réSist Sigfús Ólafsson til 
Þorsteins Daníelsens á Skipalóni í EyjafirSi, til aS 
læra skipasmíSar og var hjá honum í þrjú ár. Tvö 
næstu árin stundaSi hann sjó á sumrum, en skipa- 
smíSar að vetrum á Akureyri. Um 1860 kvæntist 
Sigfús Elínu Jónsdóttur, var hún ættuS úr Mývatns- 
sveit. Reistu þau bú á Veigastöðum við Eyjaf jörS, 
þaSan fluttust þau aS Brekku í Kaupangssveit, og 
þaSan til Vesturheíms 1876, beina leiS til Nýja fs- 
lands, og námu land eina mílu vestur af Gimli. Eftir 
þriggja ára dyöl í Nýja íslandi fluttust þau suSur í 
Dakota og námu land í Hallson bygS. AriS 1881 lézt 
kona Sigfúsar. Var hún sögS af þeim, er hana þektu, 
góS kona. Fjögur börn eignuSust þau, dreng er dó 
í æsku og þrjár dætur: GuSlaug, ekkja Kristjáns 
heitins Lífmann á Gimli; Jórunn kona Einars Jónas- 
sonar, sem býr á Gimli ; Ólöf, kona Magnúsar Stef- 



ALMANAK 1918 


117 


ánssonar, bónda í Vestur-Karxada. Eftir lát konu 
sinnar bjó Sigfús meS dætrum sínum þangaS til 1888, 
aS hann giftist í annaS sinn, GuSjóníu Einarsdóttur 
Jónssonar Hnappdal, sem skáldiS J. Magnús Bjarna- 
son skrifar um æskuminningar og hér fara á undan. 
Sigfús var tæplega meóalmaSur aS vexti, meó mikiS 
dökkjarpt hár, er liSaSist í lokkum niSur á hálsinn, 
augun blágrá. hörundiS bjart og rjóSur í kinnum. 
Hann var maSur dulur í skapi viS þá, sem hann lítt 
þekti, en hreinn í lund og setti fram sannfæring sína 
hispurslaust, hafSi skýra dómgreind og ágætt minni. 
Reglumaður var hann svo mikill, aS fá dæmi eru til, 
alt varS aS vera í röS og reglu utan húss og innan, og 
viss stund fyrir hvert verk er vinna þurfti, og aS 
sama skapi voru öll viSskifti hans viS aSra bundin. 
Hann fór manna bezt meS skepnur sínar, og á hverju 
sviði var hann skyldurækinn heimilisfaSir. Eftir 
fráfall síóari konu sinnar lét Sigfús af búskap. Hann 
andaSíst 15. sept. 1914. 

26- ág. 1916. 


G. E. 



118 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


HELZTU VIÐBURÐIR OG MANNALÁT MEÐAL 
ÍSLENDINGA f VESTURHEIMI. 


5. apríl. Halldór Johnson, guðfræðis-kandídat tók burtfarar- 
próf við prestaskóla General Council í Chicago. 


Við vorpróf haskólans í Manítoba útskrifaðist Jórunn Hin- 
rikson, dóttir Magnúsar Hinrikssonar, bónda í Þingvallabygð- 
Les lögfræði. 

Við vorpróf háskólans í Saskatoon, Sask., útskrifaðist Valdi- 
mar A. Vigfússon, sonur Narfa Vigfússonar, bónda í Vatnsdals- 
nýlendu. Lagði stund á efnafrœði. 

Skúli Johnson, B. A. var sæmdur Magister Artium lærdóms- 
gráðunni við háskólann í Manitoba, fyrir ritgerð um : Einnar 
aldar sonnettu-skáldskap á íslenzku. 

Jón S. Árnason. B. A., frá Manitöba-háskólanum (1913), var 
sæmdur Magister Artium nafnbótinní fyrir ritgerð er hann samdi 
um Thyroid Extirp&iion við sama háskóla. 


27. júní 1917. — Landnemahátíð Foam Lake-búa, 

I nóvember 1917, lauk námi við læknaskólann í Winnipeg, 
Sigurgeir Bardal, sonur Páls Sigurgeirssonar Bardals og Hall. 
dóru Björnsdóttur í Winnipeg. 

1917.—Við fylkis þingkosningar í Saskatchewan, náði endur- 
kosning í Wynyard-kjördæmi W. H. Paulson í Leslie. 

Hið Evangeliska lút. kirkjufélag íslendinga í Vesturheimi, 
hélt sitt 33. ársþing í Minneota, Minn., frá 14. til 20. júní. 

Haustið 1917. Síra Rnnólfur Fjeldsted fekk veiting fyrir 
yfirkennarastöðu í latínu og grísku — við Midland-skólann í 
Kansas í Bandaríkjunum, 



ALMANAK 1918 


119 


MANNALÁT. 


DESEMBER 1916 

11. Valgert5ur Björnsdóttir. í Spanish Fork, Utah; fædd í 
Litluborg í Ví'ðidal; ekkja Eyjólfs Guðmundssonar; bjuggu 
á Eyjarbakka á Vatnsnesi; 91 árs. 

11. Hermann Hillmann Jónsson, við Markerville, Alta.; frá 
Hóli á Skaga; á sjötugs aldri. 

15. Margrét Sveinsdóttir, til heimilis hjá dóttursyni sínum, 
Jóni Hávart5ssyni, bónda vit5 Dog Creek, Man.; ekkja Jóns 
Þorsteinssonar (d. 1904) ; á íslandi bjuggu þau um langt 
skeit5 á Kirkjubóli í Norðfirði í S.-Múlasýslu 77 ára. 

19. ósk Jónasson, kona Ármanns Jónassonar bónda vit5 How- 
ardville, Man.; ættut5 úr Húnavatnssýslu. 

23. Einar Einarsson, bóndi í Argyle-bygt5 haft5i búit5 þar um 
30 ár; 93 ára. 

28. Anna Þórunn Björnsdóttir, kona Hans M. Thorarinssonar 
í BJaine, Wash.; 35 ára. 

29. Kristín Jónsdóttir (ljósmót5ir), til heimilis hjá Jóni 
Brandssyni at5 Gart5ar, N.-D.; ættut5 af Austurlandi; ekkja 
Jóns Þorsteinssonar, og bjuggu þau, eftir at5 hingat5 kom 
í ísl. bygt5inni í Minnesota; 98 ára. 


JANtJAR 1917 

1. Agatha Magnúsdóttir, hjá syni sínum Magnúsi Einarssyni 
Grandy, í Blaine, Wash.; fædd á Sandi í At5al-Reykjadal 
í Þingeyjarsýslu 1830; ekkja Einars Grímssonar frá Krossi 
í Ljósavatnsskart5i; fluttist hingat5 til lands 1883. 

2. Brynjólfur Brynjólfsson, til heimilis hjá tengdasyni sínum 
Kristjáni Indrit5asyni, bónda vit5 Mountain, N.-D.; voru for- 
eldrar hans Brynjólfur Magnússon og Sigrít5ur kona hans, 
er bjuggu at5 Gilsbakka í Austurdal i Skagafjart5arsýslu; 
kona Brynjólfs hét Þórunn ólafsdóttir (d. 1892); fluttust 
vestur um haf 1874; 88 ára. 

4. Karólína María, kona Sigurt5ar Arasonar vit5 Elfros, Sask., 
dóttir Rafns Nordal, sem lengi var bóndi í Argyle-bygt5; 
ung kona. 

6. Andrés Þorleifur Freeman, í Winnipeg, yfirmat5ur á eftir- 
litsskrifstofu skóglenda ríkisins í Manitoba; ættat5ur úr 
Húnavatnssýslu; hétu foreldrar hans Bjarni Frímann Jóns- 
son og Ingibjörg Jónsdóttir; 1874 fluttist hann met5 mót5ur 
sinni, sem þá var ekkja, hingat5 vestur; giftur Oddnýju 
Pálsdóttur Jónssonar frá Tungu í Fí^skrút5sfirt5i; 55 ára 

7. Anton Sturluson, á heimili foreldra sinna vit5 Kanadahr, 
Sask.; 23 ára. 

9. Kristjana Lárusdóttir Thorarensen, í Winnipeg (ættut5 úr 
Eyjafirt5i) ; um fimtugt. 

9. Ingibjörg Hákonardóttir, í Winnipeg. 

10. Kristín Jónsdóttir, á Selstöt5um í Geysis-bygt5 í Nýja ísl.; 
var hún dóttir síra Jóns Bergssonar í Einholti á Mýrum í 
Austur-Skaptafellssýslu; 73 ára. 

12. Björn Jónsson, í Calgary, Alta., sonur Jóns Péturssonar 
og Dorotheu Halldórsdóttur, sem lengi bjuggu á Blikalóni 
á Melrakkasléttu; fluttist hingat5 vestur 1885; 61 árs^ 



120 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


14. Gísli Sæmundsson, atS heimili sonar síns Þórarins, í Blaine, 
Wash.; (frá Hóli á Melrakkasléttu); 87 ára. 

14. SigríÓur Þorleifsdóttir, ekkja, til heimilis hjá dóttur sinni, 
Ingibjörgu Pétursdóttur, í Winnipeg; ættuö úr Nort5ur- 
Múlasýslu; 78 ára. 

19. Þorbjörn SigurtSson, bóndi viö Elfros, Sask.; ættat5ur úr 
Borgarfirt5i. 

21. Sigþrút5ur Gísladóttir, kona Sveinbjarnar J. Eiríkssonar, 
bónda í Arnessbygt5 í Nýja Islandi; ættutS frá NjartSvík í 
NortSur-Múlasýslu; 37 ára. 

23. Einar Jóhannesson, bóndi vit5 Sinclair, Man.; voru foreldr- 
ar hans Jóhannes Bjarnason og Sigrít5ur Frit5finnsdóttir 
á Gilsá í E^TafirtSi ekkja hans heitir GutSrún Abrahams- 
dóttir, úr EyjafirtSi; 82 ára. 

23. Kjartan Magnús Halldórsson, hjá dóttur sinni í Cavalier, 
N.-Dak. 

25. ólafur Árnason, bóndi í Morden-nýlendunni, sonur Árna 
Gíslasonar, er bjó lengi á Bakka í Hólmi í SkagafirtSi. 

27. Jón Árnason, trésmit5ur, í Blaine, Wash.; ættat5ur frá Hlít5 
í Selvogi í Árnessýslu; tvígiftur: fyrri kona, Björg Bjarn- 
ardóttir, systir síra Þorkels, sem var á Reynivöllum; en 
ekkjan heitir Jónína Baldvinsdóttir frá Sigluvík vit5 Eyja- 
fjörtS. 

30. Helga, dóttir SigurtSar Jósúa Björnssonar og Kristveigar 
Jóhannesdóttur; gift hérlendum manni, Leslie Fox, í 
Blaine, Wash.; 28 ára. 


FEBRtrAR 1917 

8. Halldór Halldórsson, bóndi í Hayland-bygtS vit5 Manitoba- 
vatn; milli þrítugs og fertugs. 

17. Antóníus Eiríksson, bóndi í Fagraskógi vit5 ísl.fljót; for- 
eldrar hans voru Eiríkur Árnason og Katrín Eiríksdóttir 
á ííærukollsnesi í Álftaf. í S.-Múlasýslu; kona hans Ing- 
veldur Jóhannesdóttir; fluttust hingat5 1878 frá Steinborg 
í S.-Múlasýslu; 92 ára. 

18. I>órunn Lilian Ingibjörg, dóttir Bjarna Lút5víkssonar og 
Margrétar konu hans, á Point Roberts, Wash.; var gift 
manni er George Waters heitir; 21 árs. 

21. Stefán Pétursson, prentarl í Winnipeg; foreldrar: Pétur 
Björnsson og Rannveig Magnúsdóttir á Leifsstöt5um í 
Húnavatnssýslu; flutist hingatS til lands 1890; er ekkja 
hans Hólmfrít5ur Sigurt5ardóttir, úr Gullbringus.; 50 ára. 

24. Sigurbjörg Jónsdóttir, í Selkirk; ekkja Gut5m. Gut5munds- 
sonar frá Manaskál í Húnavatnssýslu; 100 ára. 

25. Björn Einarsson, hjá Haraldi syni sínum, bónda vit5 Krist- 
nes-pósthús, Sask.; fæddur á Brú á Jökuldal 1843; heitir 
ekja hans Jóhanna Jóhannesdóttir; fluttust hingat5 til 
lands 1876. 

27. Margrét Sigur’ðardóttir Freeman, í Winnipeg; dóttir Sig- 
urt5ar Gíslasonar og Elínar I>órt5ard. á Saurum í Helga- 
fellssveit, ekkja Sturla Björnssonar Freeman; komu hing- 
at5 1893 frá Kötluholti í Neshreppi. 


MARZ 1917 

2. Járnbrá Benjamínsdóttir, at5 Reynistat5 í Mikley; ekkja 
watin, Ont. 

3. Járnbrá Bnjamínsdóttir, at5 ReynistatJ í Mikley; ekkja 
Bessa Tómassonar; voru þau ættut5 úr í>istilfirði; 87 ára. 

5. Einar Eiríksson vit5 Mozart, Sask.; ættatSur úr Breit5dal í 
S.-Múlasýslu; 76 ára. 

6. Svanhildur Jóelsdóttir, kona Jóhanns Jónssonar, bónda 
at5 Winnipegosis; foreldrar hennar: Jóel Jónasson frá 



ALMANAK 1918 


121 


Hvammi í Höfðahverfi og Dóróthea Frit5rika Loptsdóttir 
frá Saut5anesi; 36 ára. 

10. Stefán Stefánsson, trésmitiur, sonur síra Stefáns Vigfús- 
sonar í Grunnavatns-bygt5,, Man.; kom hingat5 met5 fötiur 
sínum 1901; 32 ára. 

15. Kristín Anna, dóttir Jónasar Bergmanns og konu hans, í 
Winnipeg; 22 ára. 

23. Jóhannes Frímann Runólfsson, á Gimli; 100 ára. 

24. Arnbjörg Aradóttir, til heimilis hjá dóttur sinni og tengda- 
syni, Arngrími Jónssyni í Winnipeg; ekkja Jóns Jónsson- 
ar; bjuggu á .fslandi í Syt5ri-Tungu á Tjörnesi; 77 ára. 


APRÍL 1917 

5. Hildur Frit5riksdóttir Johnson, ekkja; ættut5 úr Þingeyj- 
arsýslu; 75 ára. 

6. Herborg Jónsdóttir, vit5 Mozart, Sask.; ættut5 af Hólsföll- 
um; ekkja Kristjáns Kristjánssonar (d. 1915) á Gunnars- 
stöt5um í Nýja íslandi; 66 ára. 

8. Vigfús Hallson Sigurt5sson, til heimilis at5 Mountain, N.-D.; 
fluttist vestur um haf frá Krossi í Ljósavatnsskartíi 1883; 
79 ára. 

12. Gísli Árnason, bóndi á Vít5irhóli í Nýja íslandi; kvæntur 
Dýrunni Steinsdóttur, bæt5i ættut5 úr Skagafirt5i; 67 ára. 

13. Pétur Illugáson Ásmundarsonar, bóndi vit5 Wynyard; ætt- 
at5ur úr Húnavatnssýslu; 40 ára. 

14. Jóhannes Gut5mundsson, til heimilis í Blaine, Wash.; ætt- 
at5ur úr Húnavatnssýslu; hét kona hans Sólveig Jónsdótt- 
ir (d. 1910); fluttist hingat5 til lands 1874; 88 ára. 

16. Gut5björg, kona Sigurt5ar Hnappdal í Winnipeg; 41 árs 
at5 aldri. 

19. Margrét Jónsdóttir ísakssonar, kona Gísla Tómassonar 
bónda í ísl. bygt5inni vit5 Hekkla pósthús í Ontario; flutt- 
us frá Hamraendum í Stafholtstungum til Canada 1888; 
87 ára gömul. 

20. Benidikt Jónsson, til heimilis í Wynyard, Sask., sonur 
Jóns ólafssonar hómóata, frá Hornstöt5um í Dalasýslu; 
55 ára. 

30. Alexandra Sigurósk Jackson, dóttir Magnúsar Einarssonar 
og GutSrúnar Gut5mundsdóttur í Salt Lake City, Utah; 28 
ára gömul. 

Rannveig Jónsdóttir, kona Bjarna Þórt5ar Joseph í Winni- 
peg; foreldrar hennar voru Jón Jónatansson og Rannveig 
Hákonardóttir prests Jónssonar sýslum. Espólín; fædd á 
Höft5a á Höft5aströnd í Skagafirt5i. 

Jóhanna Jónsdóttir, kona Jóns Filippussonar, bónda vit5 
Osland pósthús, B.C.; dóttir Jóns Gut5mundssonar og Veiga- 
lín Eiríksdóttur í Vestmannaeyjnum; 39 ára. 


MAÍ 1917 

1. Krisinn Ingvar Víglundur, sonur Jóns Jónssonar járnsmit5s 
í Geysis-bygt5 í Nýja íslandi; 20 ára. 

3. íjiríka Dorotea, dóttir Benedikts Gíslasonar, bónda vit5 
, Elfros, Sask.; 21 árs. 

9. Þorkell Jónsson, at5 heimili sonar síns í South West Har- 
bor í Bandaríkjunum; frá Brún í Svartárdal í Húnavatns- 
sýslu; 80 ára. 

9. Gut5mundur Sveinn Árnason Vigfússonar og Ingibjargar 
Gut5mundsdóttur,, er búa vit5 Bifröst pósthús í Nýja ísl.; 
ættut5 úr Borgarfirt5i. ? 

17. Sigurbjörg Sigurt5ardóttir Jónssonar og konu hans Elínar 
fæddur á Stórulaugum í I>ingeyjarsýslu 1864; foreldar: 



122 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Sigurt5ur Erlendsson og GutSrún Eiríksdóttir; fluttust 
vestur um haf 1876; 53 ára. 

17. Ingibjörg Sigurt5ardóttir Jónssonar og konu hans Elínar 
Jónsdóttur á Refstat5, kona Sigfinns Péturssonar frá Há- 
konarstöt5um í Vopnafirt5i; 74 ára. 

21. Jóhann Jóhannsson, bóndi í Steinnesi vit5 íslendingafljót; 
ættatiur úr Skagafirt5i; Guðfinna í>órt5ardóttir heitir ekkja 
hans; fluttust hingat5 til lands 1876. 

22. I>orsteinn Hillmann Albertsson, í>it5rikssonar á Steinsstöt5- 
um í Vít5ines-bygt5 í Nýja íslandi; 22 ára. 

22. Kristján Helgi Kristjánsson, Bjarnasonar og Gut5rúnar 
Gut5mundsdóttur á Sandeyri vit5 Ísafjört5; fæddur 1853; til 
heimilis í Selkirk, Man.; fluttist hingaö 1887; tvígiftur: 
Sigrít5i Gut5brandsdóttur (d. 1902), ólínu Björgu Bríet Ól- 
afsdóttur Nordal. 

27. Carl V. Sveinsson, vit5 Winnipegosis-vatn, stjúpsonur Gut51. 
Magnússonar aö Nes pósthúsi, Man. 

28. Sigurt5ur Erlendsson í Winnipeg. 

29. Pétur Pétursson, at5 heimili Sigurbjörns Hofteig í Min- 
nesota; 81 árs. 

30. Jónas Jónsson, bóndi í Argyle-bygt5; 71 árs. 

Geirdís ólafsdóttir, kona Jóns O. Þorbjarnarsonar í Blaine, 
Wash.; ættut5 undan Eyjafjöllum. 


JtJNí 1917 

4. Sigrít5ur Bjarnadóttir Gillies, hjá dóttur sinni Ástrós í 
Svoldar-bygt5, N.-D.; fædd á Bökkum á Rifi í Snæfellsness. 
1834; ekkja Gísla Sigurt5ssonar, og bjuggu á Geitastekk í 
Dalasýslu. 

5. Einar Sveinn, sonur Brynjólfs Magnússonar í Selkirk; 26 
ára. 

7. Björn Ágúst ísleifsson, at5 heimili foreldra sinna í Glen- 
boro, ísleifs Jónssonar og Margrccar Jónsdóttur frá í>óru- 
stöt5um í Bitru í Strandasýslu; 34 ára. 

8. í>orsteinn t»orkelsson, bóndi vit5 Oak Point, Man.; foreldr- 
ar hans: Þorkell Þorsteinsson og Gut5rún Jónsdóttir á 
Ytri-Mársstöt5um í Svarfat5ardal; 51 árs. 

8. Gut5rún I>órt5ardóttir Anderson í Selkirk; 68 ára. 

12. í>urít5ur Jónasdóttir, til heimilis aö Wild Oak, Man.; ekkja 
eftir Frit5finn Þorkelsson (d. 25. júlí 1915) ; foreldrar henn- 
ar: Jónas Gut5mundson og Gut5rún Þorláksdóttir á Finna- 
stöt5um í Eyjafirt5i; 65 ára. 

12. Jóhann Jóhannsson Reykdal, á heimili sonar síns Jóns 
Ásgríms, bónda vit5 Kandahar, Sask.; foreldrar hans: Jó- 
hann Ásgrímsson og Rósa Halldórsdóttir, er bjuggu í Fóta- 
skinni í S.-Þingeyjarsýslu; kona Jóh. hét GuÖrún Sigrít5ur 
ólafsdóttir frá Hjalla í Reykjadal; fluttust til Nýja íslands 
1878; 74 ára. 

20. Björn Geirmundsson, hjá dóttursyni sínum Birni Eyjólfs- 
syni bónda í Árdalsbygt5 í Nýja ísl.; ættat5ur úr Borgar- 
firöi eystra; 84 ára. 

21. Lára Jónasdóttir, kona Stefáns Tómassonar í N.-Dak., 
dóttir Jónasar Sturlaugssonar og Ásgert5ar Björnsdóttur í 
Svoldar-bygÖ, N.-D.; 34 ára. 

27. ólöf Benidiktsdóttir Benidiktssonar á Grund í Höft5ahverfi, 
kona Jóns Jóhannessonar Nordals vit5 Markerville, Alta.; 
komu hingao til lands 1883; 68 ára. 

30. Anna Brynjólfsdóttir, kona Gunnars Einarssonar bónda 
vit5 Cold Springs, Man.; var fyrri mat5ur hennar Jón Jóns- 
son, er bjó á Raut5seyjum á Breit5afirt5i og hingat5 fluttist 
1898; 55 ára. 



ALMANAK 1918 


123 


JtjLl 1917 

2. RagnheitSur Halldóra Jóhannsdóttir, kona Gísla Egilsson- 
ar bónda í Lögbergs-nýlendu í Sask.; fædd 20. sept. 1852; 
foreldrar hennar voru Jóhann Pétur Hallsson og RagnheitS- 
ur Pálsdóttir; hefir þeirra oft veritS getib í landnámssögu- 
þáttum í þessu almanaki. 

5. Jónína Helga, dóttir Magnúsar Johnson í Winnipeg; 22 
ára. 

7. Bergljót FritSriksdóttir, kona Sigurgeirs FritSrikssonar í 
Argyle-bygtS; 61 árs. 

12. Marta ólína, dóttir hjónanna Gísla Sveinssonar og Sigur- 
laugar Kristmundsdóttur á Lóni vit5 Gimli-bæ; 18 ára. 

16. Helga Árnadóttir, kona ólafs Halldórssonar Sæmundsson- 
ar í Victoria B. C.; ættut5 úr Gullbringusýslu; 71 árs. 

25. Jens F. V. Knudsen, til heimilis á Gimli; foreldrar hans: 

Jens kaupm. Knudsen á Hólanesi, og seinni konu hans Elísa- 
bet SigurtSardóttur frá Höfnum á Skaga; ekkja hans er 
Sigurlaug Gunnlaugsdóttir; bjuggu á Eyjarkoti á Skaga, 
og fluttust þatSan vestur um haf 1889; 55 ára. 

27. Tobías Finnbogason, vit5 Mervin pósthús, Sask.; ættat5ur 
af Vestfjört5um; hétu forledrar hans Finnbogi Oddsson 
og GutSfinna Sumarlit5ason; ekkja hans er Stefanía Krist- 
jánsdóttir af Reyt5arfirt5i; 56 ára. 

30. Þorsteinn Gut5mundsson í Winnipeg, ættat5ur úr NortSur- 
Múlasýslu; haftSi verit5 hér í Canada 28 ár. 

30. Susanna, dóttir Chris. Johnson og konu hans í Duluth, 
Minn; 21 árs. 

31. Árni Jónsson, bóndi vit5 White Sand River, Sask.; úr Land- 
eyjum; 61 árs. 

ólöf Benidiktsdóttir, kona Jóns Nordals, Jóhannessonar, 
bónda vit5 Markerville, Alta.; ættut5 úr Höft5ahverfi í 
í>ingeyjarsýslu; 67 ára. 


ÁGÚST 1917 

4. ólafía Sigrít5ur, dóttir ólafs S. Thorgeirssonar og konu 
hans Jakobínu Jakobsdóttur í Winnipeg; 23' ára. 

7. Málmfrít5ur Jónsdóttir, kona í>órodds Halldórssonar í 
Winnipeg, dóttir Jóns Valdimars Jónssonar og Jórunnar 
Jónsdóttur; fædd í Sandvík í Þingeyjarsýslu 12. ág. 1875. 

11. Jón Helgason í Winnipeg; ættat5ur af Vesturlandi; 73 ára. 

12. Ingibjörg Hallson, kona Eiríks Hallssonar bónda í Álpta- 
vatnsbygt5 í Manitoba. 

12. Sigurveig Einarsdóttir, kona ólafs GutSmundsosnar á 
Gimli; eru foreldrar hennar Einar Sveinsson, gullsmit5ur, 
og Málfrít5ur Sigurt5ardóttir, til heimilis á Gimli; rúmlega 
þrítug. 

13. Ingvar Franklin, sonur Ingvars og önnu Goodman á Point 
Roberts, Wash.; 15 ára. 

1. Tryggvi Gut5mundsson, í Duluth; frá Brettingsstöt5um á 
Flateyjardal í Þingeyjarsýslu; 50 ára. 

20. Helga Sölvadóttir ólafssonar og konu hans Margrétar 
Jónsdóttur, er bjuggu á Steini á Reykjaströnd; til heimilis 
hjá dóttur sinni Gut5rúnu og tengdasyni, Jóhanni i>*orleifs- 
syni í Yorkton, Sask.; 83 ára. 

27. Gut5mundur Jónsson BorgfjörtS, í Seattle, Wash.; ættat5ur 
úr Borgarfirt5i; 50 ára. 

31. Gut5rún Björg Gut5mundsdóttir Austfjört5, at5 Árborg, Man.; 
ættut5 úr Fljótsdalshérat5i; 67 ára. 

Jóhannes Jóelsson, í Winnipeg; voru foreldrar hans Jóel 
Jónasson og Dorothea Loptsdóttir; uppalinn hjá I>orsteini 
Jónassyni á Grýtubakka vib Eyjafjört5; fæddur 1873; 
34 ára. 

Þurít5ur Magnúsdóttir,, hjá dóttur sinni Sigrít5i, á Point 



1 


ÖLAFUR S. THORGEIRSSON 


Roberts, Wash.; bjó búskap sinn á íslandi í Króki í Árnes- 
sýslu og misti þar menn sína bát5a, Björn og í>orkel; 
70 ára. 


SEPTEMBER 1917 

4. Lukka Gísladóttir, hjá tengdasyni sínum Einari Scheving, 
bónda viö Akra, N.-D.; dóttir Gísla Nikulássonar og Mar- 
grétar Árnadóttur, a'ö .Dalhúsum í Eibaþinghá; ekkja 
Eyjólfs Kristjánssonar frá Tókastö'ðum (d. 1913) ; fluttust 
frá Breiðavaði til Aemríku 1878; 86 ára. 

6. ólafur Sigmundsosn i Selkirk, Man. 

14. Jón Hallgrímsson, að Wynyard, Sask.; 68 ára. 

15. Sigurlín Halldórsdóttir, kona Guðmundar Sigurðssonar 
bónda að Silver Bay, Man.; 33 ára. 

16. Þuríður ísleifsdóttir, ljósmóðir, að heimili Sigurðar A. 
Anderson, við Piney, Man.; háöldruð kona. 

20. Teitur Ingimundarson Thomas, úrsmiður í Winnipeg; 
ekkja hans heitir Júlíana Guðmundsdóttir; 61 árs. 

20. Jakob Andrésson, bóndi við Fairford, Man,; sonur Andrés- 
ar, er bjó að Hvassafelli í Mýrasýslu; um fimtugt. 

22. Jóhann Einarsson, til heimilis í Duluth, Minn.; bróðir 
Indriða skrifstofustjóra í Reykjavík; 63 ára. 

23. Baldur Jónsson, B.A., í Winnipeg, sonur Jóns Jónssonar 
og Kristjönu Jónsdóttur, er bjuggu at5 Mýri í Bárðardal; 
30 ára. 

26. Björg Jónsdóttir, ekkja eftir Sigfús Jónsson á Blómstur- 
völlum í Geysisbygð í Nýja íslandi; 70 ára. 

26. Guðjón Runólfsson, bóndi á Siglunes-bygð; fæddur í Eyja- 
seli í Jökulsárhlíð 1864; foreldrar hansu Runólfur Gut5- 
mundsson og Sigríður Jónsdóttir; Herdís Lúðvíksdóttir, 
Fiitnbogasonar, af Vopnafirði, heitir ekkjan; 53 ára. 

27. Kristjana Sigurrós Jónsdóttir Dínussonar og konu hans 
Kristínar Guðnadóttur, kona Björns Stefánssonar, bónda 
við Hallson, N.-Dak.; 30 ára. 

28. Jakobína Sigfúsdóttir, kona Stefáns Pálssonar í Minnea- 
polis; foreldrar: Sigfús Rafnsson og Sigurborg Gísladóttir 
á Gilsárstekkshjáleigu í S.-Múlasýslu; 53 ára. 

29. í>orbergur Guðbrandsson í Minneota, Minn.; hafði dvalið 
þar í 30 ár; fæddur á íslandi 12. okt. 1846. 

Guðjón Runólfsson, bóndi að Siglunes pósthúsi, Manitoba; 
ættaður úr Vpnafirði; roskinn maður. 


OKTÓBER 1917 

1. Ji^íana Helga Ásgrímsdóttir, Ásgrímssonar Hallsonar, 
kona Hálfdáns Hallgrímssonar í Seattle, Wash.; ættur úr 
Skagafirði; 28 ára. 

8. Sólveig Jónsdóttir, kona Einars Einarssonar við Somer- 
set, Man.; ættuð frá Borgum á Skógaströnd í Snæfellsnes- 
52 ára. 

10. Sigurður I>orleifur Bjarnason Guðmundssonar á Gimli; 
20 ára. 

18. Frímann Trpggvi, sonur Indriða Einarsonar, er lengi bjó 
í Svoldarbygð í N.-Dak.; 24 ára. 

24. Jón Jónsson, til til heimilis hjá Páli Guðmundssyni, bónda 
við Baldur, Man.; voru foreldrar hans Jón Guðmundsson 
og Guðrún Guðmundsdóttir, er bjuggu í Kelduskógum á 
Berufjarðarströnd; Jón fluttist frá Gilsárstekk í Breiðdal 
1876 til Nýja íslands; 94 ára. 

25. Guðmundur Guðmundsson, á Gimli; ættaður úr Húna- 
vatnssýslu; Guðrún Torfadóttir heitir ekkja hans; roskinn 
maður. 



ALMANAK 1918 


125 


26. Jónas Jóhannesson í Winnipeg; foreldrar hans: Jóhannes 
Jónsson og Hólmfrít5ur Jónsdóttir, er bjuggu á örlygsstöt5- 
um í Snæfellsness.; Ásdís Pálína Sæmundsdóttir heitir 
ekkjan; 58 ára. 

29. Jón Árnason, hjá dóttur sinni og tengdasyni vit5 Elfros, 
Sask., sonur Árna Árnasonar og Sigurveigar Árnadóttur á 
Skógum í Axarfirt5i; 63 ára. 


NÓVEMBER 1917 

1. Steinunn Hjálmarsdóttir, hjá tengdasyni sínum, Sigurtii 
Eyjólfssyni bónda í Vít5ir-bygt5; ekkja Gísla Gut5munds- 
sonar frá Húki í Mit5firt5i; 100 ára. 

1. Benidikt Frímannsson, á Gimli; fæddur 9. júní 1853 at> 
Vatnsenda í Húnavatnss., sonur Jóhannesar F. Runólfsson- 
ar og Cut5rúnar Jónsdóttur; fluttist hingat5 vestur 1888; 
Ingibjörg Björnsdóttir heitir ekkjan; 64 ára. 

6. Jón Gut5mundsson, í Winnipeg; fæddur í Teigakoti á Akra- 
nesi; Gut5mundur Jónsson og Gut5rún Hákonardóttir hétu 
foreldrar hans; ekkja hans heitir Gut5rít5ur; komu hingat5 
til lands 1892; 77 ára. 

20. Laufey Hrólfsdóttir Mattíassonar og Sesselju Jónsdóttur 
frá Draflastöt5um í Fnjóskadal, kona Jóns M. ólafssonar 
bónda í Skálholtsbygt5 í Manitoba, frá Ásgert5arstöt5um í 
Hörgárdal; 55 ára. 

22. Gut5rún Sigfrít5ur Sigurt5ardóttir, at5 heimili sínu á Point 
Roberts, Wash.; voru foreldrar hennar Sigurt5ur Árnason 
og Hólfrít5ur Einarsdóttir, er bjuggu lengi á Kirkju- 
hvammi í Húnavatnssýslu; 42 ára. 

23. Jón Jóhannesson Nordal, at5 Markerville, Alta.; ættat5ur úr 
Skagafirt5i; 76 ára. 

23. Magnús Vigfússon, í Langruth; fluttist frá Reykjavík á 
íslandi 1900; 70 ára. 


DESEMBER 1917 

2. Elísabet Jónsdóttir; kona J. G. Gillies í Winnipeg; ættut5 
frá Björnólfsstöt5um í Langadal; 61 árs. 

9. óli Sigurjón í>ormót5sson í San Diego, Cal.; foreldrar hans: 
í>ormót5ur Jónsson og Úrsaley Grímsdóttir at5 Eyðhúsum í 
Snæfellsnessýslu; eftirskilur ekkju, Vigdísi Kristjánsdótt- 
ur úr Gufudalssveit; 59 ára. 

13. Solveig Rebekka Benidiktsdóttir, hjá syni sínum Indrit5a 
í Red Deer, Alta.; ekkja Frit5riks járnsmit5s Jafetssonar 
Reinholt; fluttust frá Akureyri vestur um haf 1879; 85 ára. 

14. Sigfús Sveinsson, til heimilis hjá Gut5m. Stefánssyni bónda 
í Framnes-bygt5; fæddur 8. júlí 1833 á Sleitustöt5um í 
Skagafirt5i; foreldrar hans voru: Sveinn Sveinsson og Sig- 
rít5ur Skúladóttir, prests í Múla; fluttist af Austurlandi 
hingat5 vestur 1891. 

19. Monika Jónsdóttir á Gamalmenna heimilinu Betel á Gimli, 
ekkja Sveins Sölvasonar; bjuggu þau lengi á Skart5i 

í Skagafirt5i. 

20. Jóannes Magnússon, bóndi at5 Dögurt5arnesi í Árnessbygt5; 
af Fellsströnd vit5 Breit5afjört5 (sjá Almanak 1916, bls. 51). 

25. Gut51augur Magnússon, bóndi at5 Dögurt5arnesi í Árnes- 
hygt5, af Fellsströnd vit5 Breiöafjört5 (sjá Almanak 1916, 
bls. 53). 

28. Gut5mundur Jónsson Sörensen; fluttist hingat5 frá Reykja- 
vík um aldamótin; 61 árs. 



126 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Fallnir íslenzkir hermenn. 


1915. 

Ástýr Valgeir Magdal Hermannsson. 

1916. 

William Priece, móSir hans íslenzk, Jakobína 
Stefánsdóttir í Winnipeg. 

Jóhannes Stefánsson Þorlákssonar frá Church- 
bridge. 

Siguróur E. Freeman frá Selkirk. 

Bjarni Bjarnason Bjarnasonar frá íslendinga- 
fijóti. 

Stefán Hélgi Stefánsson Ihorson frá Gimli. 

Jakob Jakobsson Hanssonar Lindal í Wynyard. 

GuSmundur Asgeirsson ÞórSarsonar. 

Hjálmar S. Sigvatdason SigurSssonar. 

Árni Valdimarsson DavíSssonar. 

Gísli Asmundsson frá Selkirk. 

Edward Curzon, móSirin íslenzk. 

Guómundur Ingimarsson Magnússonar frá 
Windthorst. Sask. 

Óli Jónsson frá Lundar, Man., foreldrar hans á 
SeySisfirSi. 

Siguróur Jónsson Anderson, frá Leslie, Sask. 

Jón Magnússon Ólafssonar frá Lundar, Man. 

Allan Sigurósson frá Selkirk. 

Walter Thorvaldsson frá Bredenbury. 

(í dánarskrá Almanaksins fyrir 1915 og 1916 er þeirra, sem hér aö ofan er 
getið - meiri hlutans nákvæmar minst). 

1917. 

Corporal Jónas Frederickson, sonur Magnúsar 
Frederickssonar og konu hans,Helgu Kröyer viS Vídi- 
pósthús í Nýja íslandi, 26 ára. 



ALMANAK 1918 


127 


Fribfinnur Kjœrnested, foreldrar Kristján J. Jó- 
hannsson og Mikkalína Kjærnested á ísafirSi. 

Rútur Sigurbur Sigurbsson Sölvasonar, aktýgja- 
smiSs í 'Westbourne. 

Jón Pétursson Jóhannssonar frá Calgary. 

Páll Jónsson, kominn hingaS Jyrir sjö árum, 
sonur Jóns GuSmundssonar og GuSnýjar Kristjáns- 
dóttur í A.-Skaftafellssýslu; 34 ára. 

Gubmundur S. Árnason úr VíSir-bygS í Nýja- 
íslandi. 

Þór Kristjánsson, SigurSssonar, (SigurSur og 
kona hans Sigurbjörg bjuggu lengi á KatastöSum í 
N.-Þingeyjars.) 

Páll Þorjinnsson Jóhannessonar bónda í Ar- 
gyle-bygS (úr BreiSdal í S.-Múlas.) og konu hans 
Karólínu Rannveigar Andrésdóttur (úr Þingeyjars.) 

Magnús Pétursson. var til heimilis í Winnipeg, 
sonur Péturs ÞórSarsonar og Þóru Þórarinsdóttur, 
sem heima eiga í Reykjavík. 

Sigurbur Gíslason frá Reykjavík. 

Halldór Johnson, sagSur í dánarskýrslu aS vera 
frá íslandi. 

Konráb Sigtryggsson, úr Argyle-bygS. 

Þorsteínn Þorsteinsson, sonur Þorst. ÞorsteÍDS- 
sonar, bónda viS Leslie, Sask. 

Júlíus Stefánsson Eiríkssonar bónda á Nýjabæ 
viS Gimli. 

Jóseph Nichlin, móSir hans íslenzk, Vilhelmína 
Jónatansdóttir Jónatanssonar Lindal frá MiShópi í 
Húnavatnss. 

Hörbur lómasson Þorsteinssonar og GuSrúnar 
Jóelsdóttur, fæddur á Kolkuós í SkagafirSi fyrir 25 
árum, 

Jósep Höskuldur Þorsteinsson Thompson frá 
Mathers, Man. 



128 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Jón Þórarinsson Jónssonar frá Hóli í Sæmund- 
arhlíS í SkagafirSi. 

Tómas, sonur Jóns ÞórSarsonar og konu hans 
Guðfinnu Tómasdóttur aS Langruth, Man., 26 ára. 

Jón Benjamínsson, sonur Jóns Benjamínssonar 
og konu hans Jóhönnu, vió Lundar, Man. 

Hjalti Ögmundsson Ögmundssonar og Þorbjarg- 
ar Gísladóttur. Fæddur í Þingvalla nýlendu 1890. 

GuÓmundur S. Árnason úr VíSir-bvgS í Nýja 
íslandi. 

Jón Gilberi Philipsson Johnsons, bónda í Álfta- 
vatnsbygS. Fæddur í ’Winnipeg 15. sept. 1898. 

Fruórík, sonur H. J. Haildórssonar kaupmanns í 
Wynyard. Fæddur 6. júní 1895 í Hallson, N.-Dak. 

Óli Gubnason Ólasonar. Fæddur á GíslastöS- 
um á Völlum í S.-Múlas. 7. ág. 1881. 

Þórarinn Björnsson, til heimilis í Winnipeg; 
sonur Björns Jónssonar og Lukku Stefánsdóttur, er 
bjuggu á BakkagerSi i S.-Múlas. 

Árni Valdimarsson DavíSssonar. Fæddur í 
Winnipeg og alinn upp af ömmu sinni, Kristjönu Sig- 
fúsdóttur. 

Archibald Jón, sonur August Polson og konu 
hans Elizabetar Árnadóttur, á Gimli, 

Óskar G. Goodman, sonur GuSmundar Steins- 
sonar og Gróu Jónsdóttur (frá Hólabæ í Langadal), 
19 ára. 

Ásgeir, sonur Finns Jónssonar frá Melum í 
HrútafirSi og konu hans GuSrúnar Ásgeirsdóttur frá 
Lundum í BorgarfirSi, í Winnipeg, 22 ára. 

Björn, sonur Jóels bónda Gislasonar viS Silver 
Bay, Man. (af Tjörnesi). 

Lieut. Jón Einarsson, sonur Jóhannesar Einars- 
sonar og Sigurlaugar Þorsteinsdóttur, í Lögbergs- 
bygð í Sask. 



ALMANAK 1918 


129 


Sigtryggur Valdimar Sigurbsson frá Glenboro, 
Man. 

Konrab J ónsson Halldórssonar bónda viS Sin- 
clair, Man.; 21 árs. 

Corporal Magnús Stefánsson SigurSssonar og 
GuSrúnar Magnús’dóttur í ArnesbygS. 



INNIHALD: 


Tímatalið Myrkvar-Árstríðirnar—TungfliS—Um tímatalið — Páskatímabilið — 
Páskadagur — Sóltími — VeðurfræSi Herchel's — Ártöl nokkurra merkisviS- 
burða — Til minnis um ísland — Stærð úthafanna - - Lengstur dagur—Þegar 
kl. er 12 Almanaksmánuðirnir. 

% 

Heimför Stephans G. Stephanssonar, skálds, 1917. 

1. Brjóstlíkan af skáldinu, eftir Ríkarð Jónsson. 

2. Askorun til f jársöfnunar. 

3. Boðsbréfið. 

4. Kvæði eftir Jakob Thorarensen. 

5. Ræða, flutt af dr. Guðm. Finnbogasyni. 

6. Ræóa, flutt á kvennahátíðinni 19. júní, af Ingibjörgu Beni- 
diktsdóttir. 

7. Kvæði. Sundurlausir þankar gamals Þingeyings. 

8. Lágmynd af skáldinu. Eftir Ríkarð Jónsson. 

9. Kvæði, eftir Matth. Jochumson. 

10. Kvæði, eftir Ólöfu á Hlöðum. 

11. Kvæði. eftir Pál J. Árdal. 

12. I Drangey. eftir Steingrím Matthíasson læknir. 

13. Kvæði, eftir Hnldu. 

14. Kvæði, eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. 

15. Minni, flutt á Isafirði af Baldur Sveinssyni. 

16. Kvæði, eftir Halldór Helgason, flutt á samkomu Borgfirðinga. 

17. Símskeyti frá fsafirði. 

18. Kveðja, eftir Sigurð Guðmundsson. 

19. Mynd aí ritföngum, — gjöf Skagfirðinga. 

Safn til landnámssögu íslendinga í Vesturheimi. 

1. Vatnabygðir með myndum, eftir Friðrik Guðmundsson. 

2. Þingvallabygðin með mörgum myndum, eftir Helga Arnason. 

ViSauki viS ættfærslu SigurSar Eiríkssonar, afa ÞórS- 
ar Árnasonar, meó mynd af Árna SigurSssyni. 

Ástsjúka ungrnenniS. Æfintýri eftir J. M. Bjarnason. 

GuSjónía Einarsdóttir Ólafsson. Æskuminning eftir 
J. Magnús Bjarnason. 

Æfiágrip Sigfúsar Ólafssonar, eftir G. E. 

Helztu viSburSir og mannalát meSal íslendinga í 
Vesturheimi. 

íslenzkir hermenn fallnir. 



Swan Weather Strip and Swan Furniture Polish 

ŒTTI AD VERA Á HVERJU HEIMILI. 





Búum_til mynda-umgerðir. Myndir stœkkaðar í ýmsum litum í sporöskjulagaðri 
umgjörð með kúptu glasi. Sérstakt athygli veitt myndum hermanna. 

Halldór Methúsalems, 676 sarjent Avenae, Winnipeg 



















MEIRA AF RJÓMA 
MINNI VINNA 

meS brúkun 

Nýju De Laval 
Rjómaskilvindunnar 

Þ jóðræknisskii.dan og sjálfshagnaður í dollurum og cent- 

um, krefst þess af hverjum kýreiganda að hann haldi til haga 
hverri únsu af rjóma og smjörfitu, jafnframt tíma sparnáði 
sem mögulegur er af rjómaskilvindum, sem létt er að snúa og 
altjend er í lagi. 

í sögu þessa lands hefir aldrei sem nú, rióið á að um þessi 
tvö atriði sé hugsað af þjóðinni og hverjum einstakling sem fram- 
leiðir rj óma og smj ör. 

Undir núverandi kringumstæðum, sparar nýjasta útgáfa De 
Laval rjómaskilvindan verð sitt á fám mánuðum. Hver kýreig- 
andi á það því við sjálfan sig og sína samborgara hvort þessi 
sparnaður snertir hann. Það er sannleikur, hvort þú hefir nokkra 
skilvindu eða útjaskaðan ræfiil, eða jafnvel gamla De Laval vél. 

Það er og mikilsvert að muna eftir að þó eigi séu peningar 
til að borga út í hönd fyrir nýju De Laval vélina, að þú getur 
fengið svo góða kaupsamninga, að hún borgi sig meðan þú ert að 
eignast hana. 


Þessi nýja DeLaval er útbúin með Bell Speed-Indicator. 


Því ekki þá að finna að máli De Laval agent ? Ef 
hann er enginn þá skrifið eftir nýjustum katalóg. 

The De Laval Company, Ltd. 

128 James Avenue, Winnipeg 

50,000 BRANCHES AND LOCAL AGENCIES THE WORLD OVER 















